ከድንበር ባሻገር 


የመንፈሳዊነት እና የሃይማኖትን ህብረ ቀለም ማሰስ 


ከድንበር ባሻገር 


መግቢያ 


"ከድንበር ባሻገር፥ የመንፈሳዊነት እና የሃይማኖትን ህብረ ቀለም ማሰስ" 
በመንፈሳዊነት እና በሃይማኖት መካከል ያለውን ልዩነት ማወቅ እና የጋራ 
ገጽታዎችን እውቅና መስጠት አስፈላጊ መሆኑን ያጎላል። አንባቢዎች 
የየራሳቸውን መንፈሳዊ እና ሃይማኖታዊ ጉዞዎች ከፍት በሆነ አእምሮ 
እንዲመረምሩ በማበረታታት የሰውን ልጅ ልዩ ልምድ እና ልዩነት 
ይቀበላል። ግንዛቤን እና መከባበርን በማጎልበት ግለሰቦች የመንፈሳዊነት እና 
የሃይማኖትን ውስብስብ ገፅታ ማሰስ ይችላሉ። እንዲሁም የራሳቸውን ልዩ 
መንገድ በመፈለግ እና በማግኘት ይበልጥ ተስማሚ እና ሁሉን ያሳተፈ 
ዓለምን ለመፍጠር አንባቢዎች አስተዋፅዖ ያደርጋሉ፡፡ 


መልዕከት 


መንፈሳዊ መንገድ ተጓዥ ነኝና አላማዬ ውስጣዊ እምነቴን፣ ከፈጣሪ ጋር 
ያለኝን ቁርኝት ማጠናከር እና መንፈሳዊ ጉዞዬን ዘልቄ መጓዝ ነው፡፡ 
የማገኘውን መንፈሳዊ መፀሀፍት ሁሉ አነባለሁ፡፡ ነገር ግን ከአለም ውጫዊ 
ጫጫታ ይልቅ ሁሌ ውስጣዊ ግንዛቤዬን ለማዳመጥ፣ ከትላንቱ ህይወቴ 
ጋር ለመታረቅ፣ ከአሁኑ ህይወቴ ጋር ለመዋሃድ፣ የነገ ህይወቴን ዛሬ 
ለመቅረፅ እና በተግባር መኖርን አስቀድሜ ቦታ በመስጠት የፈጣሪን ሀይል 
እተነፍሳለሁ፣ አጠጣለሁ፣ እመገባለሁ በአጠቃላይ መንፈስ ሀይሉን 
በእያንዳንዱ የህይወት ከፍሌ እጠቀማለው፡፡ ከእሱ ውጪ እኔ አለኖርም፡፡ 
ብኖርም እኔን አልሆንም፡፡ 


መልካም ንባብ መልካም ጉዞ 


የእኔ ራዕይ ኮ886 14 


ከድንበር ባሻገር 


አዲስ የተሻለ ማንነት፣ ህይወት እና የላቀ አለም የመገንባት ጉዞዬን 
ተቀላቀሉኝ፡፡ 


ኤጳጉሜን 
ዞሀ8ዚር ሀዐለ4ል!|ዘክ (የሕዝብ ጎራ) 


ፐከዩ 1ዩከጠጣ “ክሀከቨር በዐዘከ181በ” የፎየፎ[5 10 ር፣ፎ8!1ከክ/6ዩ ከባ፳16(1፳15 
1ከ2፳[ ፳[ፎ ከዐ! ፀሀፀ፣ዐ!ፎር፲ፎቋ ከሃ |፤በ1ፎ||ፎፀር1ህቋ]፤ ሀፀ፣ዐዞፎ'ርሃ |ቋነኣ/ፄ ቆዓሀርከ 
85 ርዐዞሃ፣|ደከ፤ህ ፒየቋቋፀከባቋቦርአፎ ዐ፣ ሀቋ1ፎበ1 |ጪህ5. 


(“የሕዝብ ጎራ” የሚለው ቃል የሚያመለከተው እንደ የቅጂ መብት፣ 
የንግድ ምልከት ወይም የፓተንት ሕጎች ባሉ በአእምሯዊ ንብረት ሕጎች 
ያልተጠበቁ የፈጠራ ቁሳቁሶችን ይወከላል።) 


ጥያቄ፣ ትችት እና አስተያየት መቀበያ ቴሌግራም ቦት 
መዩፀ3፪ህዘ1በ6ዩበ9. ከ01 | መዩፀ3ጓጸ፪ህዘ16በ ከዐ1 


2015 አ.ም 


መታሰብያነቱ 


ለፈጣሪ ታምነው ለኖሩ እና ለሚኖሩ 


ምስጋና 


ለፈጣሪ 


የእኔ ራዕይ ኮ886 2 


ከድንበር ባሻገር 


ማውጫ 
ምዕራፍ 1፡ መንፈሳዊነትን እና ሃይማኖትን መግለጽ 
1.1 የመንፈሳዊነት እና የሃይማኖትን ልዩ ባህሪያቸውን መለየት---------- ዓዓ -- === 6 
1.2 እነዚህን ጽንሰ-ሐሳቦች የቀረጹትን ታሪካዊ አና ባህላዊ ሁኔታዎችን መመርመር--------- 8 
1.3 ግለሰቦች ከመንፈሳዊነት አና ከሀይማኖት ጋር ሊገናኙባቸው 


የሚችሉበት የተለያዩ ንገዶች --- መ ው መ መ. ኣመ 10 


ምዕራፍ 2፡፥ መንፈሳዊነት፡ የግል ጉዞ 
2.1 መንፈሳዊነትን እንደ ጥልቅ ልዩ አና ግላዊ  ልምድ፦----------“ ዓዓ ዓመ ዓዓመዓዓ።ዓ”>=>==>=>> 12 
2.2 እራስን ማግኘት፣ ውስጣዊ እድገት እና ከመንፈሳዊ ሀይል ጋር መገናኘት-------------- |: 


2.3 እንደ ተመስጦ፣ ማስተዋል፣ እና ማሰላሰል ያሉ መንፍሳዊ ልምምዶችን መፈተሸ------ 15 


ምዕራፍ 3፥ ሃይማኖት፡ የጋራ መንገድ 
3.1 ሃይማኖትን እንደ የጋራ አና የተደራጀ የእምነቶች እና ልምዶች ስርዓት---------------- 18 


3.2 የአምልኮ ሥርዓቶች፣ ማህበረሰብ እና የጋራ እሴቶች በሃይማኖታዊ ወጎች ውስጥ 
11.67 ይ ፈሰ .ዑ።ጂ...፡ና፣ን...ን.ን..ንን.ሱ.;...;)፣..ን.-...,....;....-.ሱ.;...። 19 


3.3 ሃይማኖት ለሥነ ምግባራዊ መመሪያ እና ለማህበራዊ ትስስር መዋቅር 


የሚሰጥባቸውን መንገዶች መመርመር ው ው ው 23 


የእኔ ራዕይ ኮ8፪6 3 


ከድንበር ባሻገር 


ምዕራፍ 4፡ ተደራራቢ ገፅታዎች፡ መንፈሳዊነት አና ሃይማኖት የሚጋሯቸው 
ነገሮች 


4.1 ትርጉም እና ዓላማ መፈለግ------ጸ‹ሥ።ሠ-ጸሓሓ መመ መጨ ወ መመ መጨ ሠ ሠ መመ 26 
4.2 የእምነት ሚና፣ የእምነት ስርአቶች አና ወደ መንፈሳዊ አለም የመሻር ፍላጎት -- --- 28 
4.3 መንፈሳዊነት እና ሃይማኖት እርስ በርስ ለመደጋገፍ 


እና ለማበልጸግ ያላቸው አቅም------- ው ው ው መ= 30 


ምዕራፍ 5፡፥ ተቃራኒ አመለካከቶች፡ በመንፈሳዊነት እና በሃይማኖት መካከል 
ያሉ ልዩነቶች 


5.1 በመንፈሳዊ አና በሃይማኖት መካከል ያለውን የትኩረት 

እና የአቀራረብ ልዩነት መመርመር------።።።።።።- መ መ መ ው መ ሠው 32 
5.2 በግላዊ ልምድ እና በመንፈሳዊነት ውስጥ በግለሰብ አተረጓጎም 

ላይ ያለውን ትኩረት መወያየት---------- መ ው ው መ => 34 
5.3 ከሃይማኖት ጋር የተያያዙ የተዋቀሩ ልማዶችን፣ አስተምህሮቶችን 


እና ተቋማትን መመርመር------።-።። ዓመ ወ ወ ወ= === == 35 


የእኔ ራዕይ ኮ886 4 


ከድንበር ባሻገር 


ምዕራፍ 6፡ መንፈሳዊነት እና ሃይማኖት በተግባር ውስጥ 
6.1 መንፈሳዊነት አና ሃይማኖት የሚተገበሩባቸው ልዩ ልዩ መንገዶች----------”””፦----- ርህ, 


6.2 ከተለያዩ ሃይማኖታዊ ወጎች ጋር የተያያዙ ሥርዓቶችን እና ቅዱስ መጻሕፍትን 


6.3 ከተቀመጡት የሃይማኖት መዋቅሮች በተቃራኒ የመንፈሳዊነትን ተለዋዋጭነት 


እና መላመድ መመርመር-- ው መ መ === 39 


ምዕራፍ 7፡፥ ስምምነትን መፈለግ፡፥ ከፍተቱን መድፈን 

7.1 በመንፈሳዊነት እና በሃይማኖት መካከል የውይይት፣ የመረዳት 

እና የመከባበር አቅምን መፍጠር መ መ መ መ መ= 41 
7.2 የተለያዩ እምነት ባላቸው ግለሰቦች መካከል ያለውን ከፍተት ለመቅረፍ 

እና ትብብርን ለመፍጠር መንገዶችን መፈለግ--------- ዓጋ መግ ግግ መግ == መ= ==>= 42 


7.3 በመንፈሳዊ አና ሃይማኖታዊ ማህበረሰቦች ውስጥ የመደመር፣ መቻቻል እና ልዩነትን 
መቀበል ያለውን ጠቀሜታ ወወ ው 44 


የእኔ ራዕይ ኮ886 5 


ከድንበር ባሻገር 


ምዕራፍ 1፡፥፡ መንፈሳዊነትን እና ሃይማኖትን መግለጽ 
1.1 የመንፈሳዊነት እና የሃይማኖትን ልዩ ባህሪያቸውን መለየት 
መንፈሳዊነት 


መንፈሳዊነት ጥልቅ፣ ለእያንዳንዱ የሰው ልጅ ልዩ እና ግላዊ ተሞከሮ 
ነው። ይህ ከአጽናፈ ሰማይ ወይም ከዩኒቨርስ፣ ከተፈጥሮ፣ ከፍ ካለ ኃይል፣ 
ከሰው መንፈስ፣ ወይም ደግሞ ከራስ ከሚበልጥ ታላቅ መንፈስ ሀይል ጋር 
መገናኘትን የሚወከል ሲሆን ለትርጉም፣ ለዓላማ፣ እና የውስጥ ሰላም ፍለጋ 
የሚደረግ ውስጣዊ እና ውጫዊ ጉዞ ነው፡፡። 


- የግል ጉዞ፦ መንፈሳዊነት ለእያንዳንዱ ሰው ልዩ ነው። የእራስዎን 
እምነት፣ እሴቶች፣ ልምዶች በአጠቃላይ የራስን ማንነት አና ህይወት ማሰስ 
ነው። ለሁሉም የሚስማማ አንድ. አቀራረብ ስላሌለው እያንዳንዱ የሰው 
ልጅ ለራሱ መንፈሳዊ እድገት የሚስማማውን መርጦ የራሱን መንፈሳዊ ጉዞ 
ይጓዛል። 


- ለትርጓሜ ከፍት፦ መንፈሳዊ ትምህርቶች፣ እምነቶች እና ሀሳቦች ብዙ 
ጊዜ ለትርጉም ከፍት ስለሆኑ በጊዜ ሂደት ከሰው ልጅ የኑሮ ዘይቤ ጋር 
ሊሻሻሉ እና ሊቀየሩ ይችላሉ፡ እንደ ሀይማኖት ተቋማት በጠንካራ የዶግማ 
ህግ ወይም በተደራጁ መዋቅሮች የታሰረ አይደለም፡፡ 


- ማስተዋል እና ተመስጦ፦ ብዙ መንፈሳዊ ልምምዶች እራስን ፈልጎ 
ማግኘት እና ራስን ማሻሻል ላይ ያተኮሩ ጥንቃቄ የተሞላበት ማስተዋልን፣ 
በተመስጦ ማሰላሰልን ወይም ሌሎች ውስጣዊ እንቅስቃሴዎችን ያካትታሉ፡፡ 


- ቋሚ የአምልኮ ሥርዓቶች የሉም፦ መንፈሳዊነት የግድ የተደራጁ የአምልኮ 
ሥርዓቶችን ወይም ልዩ የአምልኮ ቦታዎችን አያካትትም፡፡ እያንዳንዱ የሰው 
ልጅ እራሱን ከፍ ካለው የፈጣሪ መንፈስ ሀይል የሚያገናኘውን የአምልኮ 
መንገድ እና ቦታ መምረጥ ይችላል።፡ 


- ተለዋዋጭ የእምነት ሥርዓቶች፦ መንፈሳዊነት ከባህላዊ ሃይማኖታዊ 
አመለካከቶች እስከ አዲስ ዘመን ፍልስፍናዎች እና በመካከላቸው ያሉትን 
ሁሉንም እምነቶች ሊያካትት ይችላል። 


የእኔ ራዕይ ኮ8፪6 6 


ከድንበር ባሻገር 


ሃይማኖት 


በሌላ በኩል ሃይማኖት የተዋቀረና የጋራ ነው፡፡ በሰዎች መካከል የሚጋሩ 
የእምነት፣ የለምዶች እና የአምልኮ ሥርዓቶች ስብስብን ያካትታል። ብዙውን 
ጊዜ የተመረጠ የሞራል እና የሥነ-ምግባር ደንብ እና የተመረጠ 
የአስተምህሮት ስርዓት አለው።፡ 


- ማህበረሰብ እና ስነስርዓቶቸ፦ ሃይማኖቶች በተለምዶ የጋራ እምነት እና 
ልምዶች ያላቸው ማህበረሰቦችን ያደራጁ ናቸው ብዙውን ጊዜ ለመደበኛ 
የአምልኮ ሥርዓቶች፣ ጸሎቶች እና ሥነ ሥርዓቶች ይሰበሰባሉ፡፡ 


- ቅዱሳን ጽሑፎች፦ ሃይማኖቶች ብዙውን ጊዜ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ፣ 
ቁርኣን ያሉ አመለካከታቸውን፣ አእምነቶቻቸውን፣ ልማዶቻቸውን እና 
ድርጊቶቻቸውን የሚመሩ ቅዱስ ጽሑፎች አሏቸው።፡ 


- የአመራር ስርዓት፦ ሃይማኖቶች ብዙውን ጊዜ መመሪያ የሚሰጡ እና 
ሃይማኖታዊ ጽሑፎችን የሚተረጉሙ መሪዎች ወይም” ቀሳውስት አሏቸው፡፡ 
ብዙ ጊዜ የስልጣን ተዋረድ ደረጃ አሏቸው፡፡ 


- የአምልኮ ስፍራዎች፦ ሃይማኖቶች ብዙውን ጊዜ እንደ ቤተ ከርስቲያን፣ 
መስጊዶች፣ ወይም ቤተመቅደሶች፣ ተከታዮች ለሃይማኖታዊ እንቅስቃሴዎች 
የሚሰበሰቡባቸው ልዩ የአምልኮ ስፍራዎች አሏቸው።፡፡ 


-- አስተምህሮ፦ ኃይማኖቶች ዋና አምነቶቻቸውን እአና ትምህርቶቻቸውን 
የሚገልፅ የአስተምህሮ ወይም የእምነት ስርዓት አላቸው። 


በአጭሩ መንፈሳዊነት ግላዊ በሆነ መንገድ ከፍ ካለው መንፈሳዊ ሀይል 
ለመገናኘት፣ እራስን ለማግኘት እና መንፈሳዊ እድገትን ለማስቀጠል ግላዊነት 
ላይ የበለጠ ሲያተኩር ሃይማኖት ደግሞ የተዋቀረ፣ የጋራ ለሆነ እምነት 
ስርዓት ይሰጣል። ነገር ግን እነዚህ ልዩነቶች ብዥታ ሊፈጥሩ እንደሚችሉ 
ልብ ማለት ያስፈልጋል። ብዙ ሰዎች መንፈሳዊነትን እና ሀይማኖትን በልዩ 
መንገዶች በህይወታቸው ውስጥ ያካተቱ ናቸው። ጥቂቶች ሁለቱንም 
ነጣጥለው የሚመለከቱ ሲሆኑ ብዙሀኑ የሰው ልጆች ሁለቱንም አንድ 
አድርገው የሚቆጥሩ ናቸው። 


የእኔ ራዕይ ኮ8፪6 7 


ከድንበር ባሻገር 


ያስታውሱ ሁሉም ነገር እርስዎን ውስጣዊ ፍላጎት እና ምርጫ የሚያስተጋባ 
መሆን አለበት፡፡ አንዳንድ ሰዎች በሃይማኖት መዋቅር ውስጥ ጥልቅ 
መንፈሳዊ እርካታን የሚያገኙ ሲሆን ሌሎች ደግሞ የበለጠ ግላዊ የሆነ 
መንፈሳዊ መንገድን ይመርጣሉ፡፡ 


1.2 እነዚህን ጽንሰ-ሐሳቦች የቀረጹትን ታሪካዊ እና ባህላዊ ሁኔታዎችን 
መመርመር 


መንፈሳዊነት 


የመንፈሳዊነት ጽንሰ-ሐሳብ ከጥንት ይጀምራል። በመጀመሪያዎቹ የሰው ልጅ 
ማህበረሰቦች መንፈሳዊነት ከተፈጥሮ አለም እና ከተፈጥሮ በላይ በሆኑ 
ሀይሎች ላይ ካለው እምነት ጋር በቅርበት የተሳሰረ ነበር። ለምሳሌ ሀገር 
በቀል ባህሎች ብዙውን ጊዜ ከተፈጥሮ ጋር ጥልቅ የሆነ መንፈሳዊ ትስስር 
ነበራቸው እናም በእንስሳት፣ በእጽዋት እና በተፈጥሮ አካላት ውስጥ 
መናፍስት እንዳሉ ያምኑ ነበር። 


ሥልጣኔዎች እየዳበሩ ሲሄዱ መንፈሳዊነት ከተለያዩ ሃይማኖታዊ ወጎች ጋር 
ተጣመረ። ለምሳሌ በጥንቷ ግብፅ መንፈሳዊነት ከአማልክት አምልኮ ጋር 
የተያያዘ ነበር። በጥንቷ ግሪከ መንፈሳዊነት የነፍስንና የአጽናፈ ዓለምን 
ወይም የዩኒቨርስን ተፈጥሮ በሚመረምሩ የፍልስፍና ትምህርቶች የተደገፈ 
ነበር፡፡ 


በመካከለኛው ዘመን መንፈሳዊነት እንደ ገዳማት ባሉ የሃይማኖት ተቋማት 
ውስጥ ይበልጥ የተደራጀ መልከ እየያዘ መጣ። በመቀጠልም መንፈሳዊነት 
ከግላዊ እድገት እና ከመለኮታዊ ግንኙነት ጋር ያለውን ግንኙነት በማጉላት 
እንደ የማሰላሰል ጸሎት እና የተመስጦ ልምምዶች ተዘጋጅተው ነበር። 


በቅርብ ዘመን ታሪከ ውስጥ መንፈሳዊነት በተለያዩ ለውጦች ውስጥ 
አልፏል፡፡ በ20ኛው ክፍለ ዘመን የአዲሱ ዘመን እንቅስቃሴ መነሳት 
አማራጭ መንፈሳዊ ልምምዶችን እንደ ዮጋ፣ ማሰላሰል እና ተመስጦ ወደ 
ብዙሀኑ ንቃተ ህሊና አምጥቷል። ይህ ለውጥ ከፍ ካለው መንፈሳዊ ሀይል 


የእኔ ራዕይ ኮ886 8 


ከድንበር ባሻገር 


ለመገናኘት፣ ለግል እድገት፣ እራስን ለማግኘት እና አጠቃላይ ደህንነት 
ለመጨመር የሰው ልጅ ያለውን ፍላጎት እያደገ መምጣት ይጠቁማል። 


ሃይማኖት 


ሃይማኖት በታሪከ ውስጥ ባህሎችን እና ማህበረሰቦችን በመቅረጽ ረገድ 
ትልቅ ሚና ተጫውቷል። የጥንት ስልጣኔዎች ብዙውን ጊዜ በባህላዊ እና 
በማህበራዊ መዋቅሮቻቸው ውስጥ ሃይማኖታዊ እምነቶች ነበራቸው።፡ ለምሳሌ 
የሜሶፓታሚያ ማኅበረሰቦች በሁሉም የሕይወት ዘርፎች ላይ ተጽዕኖ 
የሚያደርጉ አማልክትና አማልከቶች ነበሯቸው፡፡ 


የተደራጁ ሃይማኖቶች እድገት ከአከሲያል ዘመን (ለላ;312] ለደ6) ከ800 
እስከ 200 ዓከልቢ. አካባቢ] ከፍተኛ- ሃይማኖታዊ አና ፍልስፍናዊ ለውጥ 
የታየበት ዘመን ድረስ ሊመጣ ይችላል። በዚህ ወቅት እንደ ሂንዱይዝም፣ 
ቡድሂዝም፣ ጁዲይዝም፣ ኮንፊሺያኒዝም እና ታአይዝም ያሉ ሃይማኖታዊ 
ወጎች በተለያዩ የአለም ከፍሎች ብቅ አሉ፡፡ እነዚህ ሃይማኖቶች የሞራል 
እና የስነምግባር ማዕቀፎችን፣ የአምልኮ ሥርዓቶችን እና ለግል እና የጋራ 
ምግባር መመሪያዎችን ሰጥተዋል፡፡ 


ሃይማኖት የፖለቲካ፣ የማህበራዊ እና የህግ ሥርዓቶችን በመቅረጽ ረገድም 
ተፅዕኖ ፈጣሪ ነው፡፡ ለምሳሌ በመካከለኛው ዘመን አውሮፓ ክርስትና 
ከፊውዳሉ ሥርዓት ጋር በጣም ተሳሰሮ ነበር። በመሆኑም ቤተ ከርስቲያን 
ትልቅ የፖለቲካ ስልጣን ነበራት።፡ 


ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የሃይማኖት እንቅስቃሴዎች እና ኑፋቄዎች እየተሻሻሉ 
እና ከባህላዊ ለውጦች ጋር መላመድ ቀጥለዋል። ለምሳሌ በ16ኛው መቶ 
ከፍለ ዘመን የተካሄደው የፕሮቴስታንት ተሐድሶ የካቶሊከ ቤተ ከርስቲያንን 
ሥልጣንና ተግባር በመቃወም የተለያዩ የፕሮቴስታንት ቤተ እምነቶች 
እንዲቋቋሙ አድርጓል። 


የእኔ ራዕይ ኮ8፪6 9 


ከድንበር ባሻገር 


የመንፈሳዊነት እና የሃይማኖት ታሪካዊ እና ባህላዊ አውዶች ሰፊ እና 
የተለያዩ መሆናቸውን መገንዘብ ያስፈልጋል። እንደ ጂኦግራፊያዊ አቀማመጥ፣ 
ማህበራዊ አወቃቀሮች እና በባህሎች መካከል ያሉ መስተጋብር ያሉ 
የተለያዩ ምከንያቶች እነዚህ ጽንሰ-ሀሳቦች በተለያዩ ማህበረሰቦች ውስጥ 
የሚገነዘቡበትን፣ የሚተገበሩበትን እና የሚከበሩበትን መንገድ ቀርፀዋል። 


ይህ አጭር መግለጫ ሲሆን የመንፈሳዊነት እና የሃይማኖት ታሪካዊ እና 
ባህላዊ አውዶች ውስብስብ አና ዘርፈ ብዙ ናቸው።፡ 


1.3 ግለሰቦች ከመንፈሳዊነት እና ከሀይማኖት ጋር ሊገናኙባቸው 
የሚችሉበት የተለያዩ መንገዶች 


ወደ መንፈሳዊነት ሲመጣ ሰዎች ከራሳቸው እምነት፣ እሴት፣ የህይወት 
ዘይቤ እና ልምድ ጋር በሚስማማ መንገድ ይሳተፋሉ። አንዳንድ ግለሰቦች 
እንደ በተመስጦ፣ ዮጋ፣ ወይም በተፈጥሮ ውስጥ ጊዜን በማሳለፍ፣ 
በማስተዋል ልምምዶች ውስጥ. በመሳተፍ መንፈሳዊ ግንኙነት ሊያገኙ 
ይችላሉ፡፡ ሌሎች ደግሞ በሥነ ጥበባዊ አገላለጽ፣ አንደ ሥዕል፣ ጽሑፍ 
ወይም ሙዚቃ መንፈሳዊነትን ማሰስ ይችላሉ። አንዳንዶች በአገልግሎት እና 
ሌሎችን በመርዳት ጥበባዊ አገላለፆች መንፈሳዊ ግንኙነትን እና እርካታን 
ሊያገኙ ይችላሉ፡ በመሠረቱ፣ መንፈሳዊነት ጥልቅ ግላዊ እና ለእያንዳንዱ 
የሰው ልጅ ልዩ ጉዞ በመሆኑ ዕድሎቹ ማለቂያ የለሽ ናቸው፡፡ 


በሌላ በኩል ሃይማኖት ለተሳትፎ የበለጠ የተዋቀረ ማዕቀፍ ያቀርባል። 
ሰዎች በእምነታቸው ወግ ላይ በመመስረት በተለዩ ሃይማኖታዊ ሥርዓቶች 
እና በዓላት ላይ ሊሳተፉ ይችላሉ፡ እነዚህም በሃይማኖታዊ አገልግሎቶች 
ላይ መገኘትን፣ ሃይማኖታዊ በዓላትን ማከበርን፣ ጸሎቶችን ማንበብ ወይም 
በአምልኮ ተግባራት መሳተፍን ሊያካትት ይችላል። ሃይማኖት ብዙውን ጊዜ 
በሃይማኖታዊ እንቅስቃሴዎች ውስጥ የጋራ ተሳትፎን የሚፈቅድ ተመሳሳይ 
አስተሳሰብ ያላቸውን እምነቶች እና ልምዶችን የሚጋሩ ማህበረሰብን 
ይሰጣል፡፡ 


የእኔ ራዕይ ኮ886 10 


ከድንበር ባሻገር 


ነገር ግን ሁሉም ሰው ከመንፈሳዊነት ወይም ከሃይማኖት ጋር በተመሳሳይ 
መንገድ እንደማይገናኝ ልብ ማለት ያስፈልጋል። አንዳንድ ግለሰቦች 
በሃይማኖታዊ ማህበረሰብ ውስጥ ጥልቅ እርካታ እና ትስስር የሚያገኙ 
ሲሆን ሌሎች ደግሞ መንፈሳዊ መንገዳቸውን ከተደራጀ የሀይማኖት ስርዓት 
ውጭ ያገኙታል። ብዙ ግለሰቦች የተለያዩ መንፈሳዊ ልምምዶችን ሊቃኙ፣ 
ሊለማመዱ እና የተለያዩ የሃይማኖት ወግ ከፍሎችን በግል የእምነት 
ስርዓታቸው ውስጥ ሊያካትቱ ይችላሉ። 


ከዚህም በላይ መንፈሳዊነት እና ሃይማኖት የግድ እርስ በርስ የሚጣረሱ 
ወይም የሚጋጩ አይደሉም፡፡ ብዙ ሰዎች መንፈሳዊ ልምምዶችን እና 
እምነቶችን ከሃይማኖታዊ ማዕቀፋቸው ጋር በማዋሃድ በሁለቱ መካከል 
ሚዛን ያገኛሉ፡፡ ለምሳሌ አንድ ሰው ከሃይማኖታዊ ስርአታቸው ጎን ለጎን 
ተመስጦን በመለማመድ ከተለያዩ ሃይማኖታዊ ትምህርቶች እውቀት እና 
ጥበብን በመሳብ መንፈሳዊ መረዳታቸውን ያጠናከራሉ፡፡ 


እንዲሁም ባህላዊ እና ማህበረሰባዊ ጉዳዮች ግለሰቦች ከመንፈሳዊነት እና 
ከሃይማኖት ጋር በሚገናኙባቸው መንገዶች ላይ ተጽዕኖ እንደሚያሳድሩ 
መጥቀስ ተገቢ ነው። የተለያዩ ባህሎች ከመንፈሳዊነት እና ከሃይማኖታዊ 
አከባበር ጋር የተያያዙ ልዩ ወጎች፣ ዘይቤዎች እና ሥርዓቶች አሏቸው። 
እነዚህ ባህላዊ ተጽአኖዎች ግለሰቦች መንፈሳዊነታቸውን እና ሃይማኖታቸውን 
የሚረዱበትን፣ የሚገልጹበትን እና የሚተገብሩበትን መንገድ ሊቀርጹ 
ይችላሉ፡፡ 


በመጨረሻም ግለሰቦች ከመንፈሳዊነት እና ከሀይማኖት ጋር የሚገናኙባቸው 
የተለያዩ መንገዶች የሰውን ልምድ ብልጽግና እና ውስብስብነት ያጎላሉ፡፡ 
መንፈሳዊነት እና ሃይማኖት ጥልቅ ግላዊ ምርጫ መሆናቸውን እና ለተለያዩ 
ሰዎች የተለያየ መልከ ሊይዙ እንደሚችሉ መረዳት ተገቢ ነው። አንድ ሰው 
መንፈሳዊ ግንኙነትን እና እርካታን በግል መንፈሳዊ ጉዞ፣ በጋራ ሀይማኖታዊ 
አምልኮ ወይም ሁለቱንም በማጣመር ሊያገኝ ይችቸላል። ከሁሉም በላይ 
አስፈላጊው ነገር ከራሳችን የሕይወት ዘይቤ፣ ትርጉም እና ዓላማ ጋር 
የሚስማማ መንገድ መፈለግ ነው።፡ 


የእኔ ራዕይ ኮዞ8፪6 44 


ከድንበር ባሻገር 


ምዕራፍ 2፥፣ መንፈሳዊነት፡ የግል ጉዞ 


2.1 መንፈሳዊነትን እንደ ጥልቅ ልዩ እና ግላዊ ልምድ 


መንፈሳዊነት ካሉት ውብ ነገሮች አንዱ የተለያዩ ቅርጾችን ሊይዝ እና 
ከግለሰብ እምነት፣ ዘይቤ፣ ልምድ፣ ማንነት እንዲሁም ህይወት ጋር 
እንዲስማማ ሊበጅ መቻሉ ነው።፡ አንዳንድ ሰዎች መንፈሳዊነትን በተደራጀ 
ሃይማኖት ውስጥ የሚያገኙት ሲሆን ሌሎች ደግሞ በተፈጥሮ፣ በተመስጦ 
ማሰላሰል፣ ወይም በፈጠራ አገላለጽ ውስጥ ሊያገኙት ይችላሉ። የዚህ 
መፀሀፍ አለማ ከእርስዎ ጋር የሚስማማውን በማግኘት የግንኙነት እና 
የዓላማ ስሜትዎን ማሳደግ ነው።፡ 


በመሰረቱ መንፈሳዊነት ወደ ውስጥ መግባትን፣ ራስን ማጤን እና 
የህይወትን ትርጉም እና እርካታ መፈለግን የሚጋብዝ ጥልቅ ግላዊ ጉዞ 
ነው። ስለ ሕልውና፣ ዓላማ እና] ሥነ ምግባር ጥልቅ አና ውስብስብ 
ጥያቄዎችን የምንመረምርበት መንገድ ነው። በተለይም በአስቸጋሪ ጊዜያት 
እንደ መመሪያ፣ ማጽናኛ፣ የአባልነት እና የአንድነት ስሜት ሲሰጥ ይችትላል። 


መንፈሳዊነት ጥልቅ ግላዊ ልምድ መሆኑን ማስታወስ ጠቃሚ ነው። ለአንድ 
ሰው የሚሰራው ለሌላው ላይስማማ ይችላል። ደስታን፣ ሰላምን እና የዓላማ 
ስሜትን በግለሰቦች እና በማህበረሰቡ ዘንድ እስከፈጠረ ድረስ የምንከተለው 
ልዩ እና ግላዊ መንፈሳዊ ጉዞ ትከከለኛ ወይም የተሳሳተ መንገድ የለም፡፡ 


ወደ መንፈሳዊነት ጠለቅ ብለው ለመፈተሽ ፍላጎት ካለዎት አሰሳዎትን 
ለመምራት የሚረዱ ብዙ ምንጮች አሉ። መጽሐፍት፣ ፖድካስቶች፣ እና 
የመስመር ላይ ማህበረሰቦች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን እና ሌሎች ተመሳሳይ 
ጉዞዎችን ከጀመሩ ግለሰቦች ድጋፍ ሊያገኙ ይችላሉ፡፡ ከተመሳሳይ ሰዎች ጋር 
መገናኘት በተለይ የተለያዩ አመለካከቶችን ለማግኘት እና ከተለያዩ ልምዶች 
ለመማር ጠቃሚ ሊሆን ይችትላል። 


በመጨረሻም ወደ መንፈሳዊ ጉዞህ በከፍት አእምሮ እና ልብ መቅረብህን 
አስታውስ፡።፡ የማወቅ ጉጉት እንዲኖርዎት በመፍቀድ፣ የተለያዩ ሀሳቦችን እና 
ፍልስፍናዎችን በማሰስ እና በመንገዱ ላይ የሚገኙ ትምህርቶች እና 
እደገቶች ይቀበሉ። በተሞከሮዎችዎ ላይ ለማሰላሰል ጊዜ በመውሰድ 


የእኔ ራዕይ ኮ886 12 


ከድንበር ባሻገር 


ውስጣዊ ስሜትዎን ያዳምጡ። እራስዎን በማመን ለአርስዎ የሚስማማ እና 
ትከከለኛ ሆኖ የሚሰማዎትን መንገድ ይከተሉ፡፡ 


2.2 እራስን ማግኘት፣ ውስጣዊ እድገት እና ከመንፈሳዊ ሀይል ጋር 
መገናኘት 


አራስን ፈልጎ ማግኘት፣ ውስጣዊ እድገት እና ከታላቁ መንፈሳዊ ሀይል ጋር 
መገናኘት ብዙውን ጊዜ ከአንድ ሰው መንፈሳዊነት ጋር የተቆራኘ ነው፡፡ 
የራሳችንን ማንነት በጥልቀት መመርመር፣ ስሜታችንን፣ አስተሳሰባችንን እና 
እምነታችንን በመረዳት ከራሳችን እና በዙሪያችን ካለው አለም ጋር ጥልቅ 
ግንኙነትን መፈለግን፣ ማግኘትን እና ማጠናከርን የሚያካትት ጉዞ ነው፡፡ 


ውስጣዊ እድገት በግላዊ እና በስሜታዊ ደረጃ የማደግ እና የመበልፀግ 
ሂደትን ያመለከታል። የበለጠ እራስን ማወቅ፣ ጠንካራ ጎኖቻችንን እና 
ድከመቶቻችንን በደንብ መረዳት እና ለግል እድገት እና ራስን ማሻሻል 
መስራትን ያካትታል፡፡ ይህ ውስጣዊ የእድገት ጉዞ በራስ መተማመንን፣ 
ጽናትን እና የህይወት አላማን ከፍ ሊያደርግ ይችላል። 


እራስን ፈልጎ ማግኘት ወደ ግላዊ እድገት የሚደረገው ጉዞ ዋና አካል 
ነው። እራስን ፈልጎ ማግኘት እውነተኛ ማንነታችንን፣ እሴቶቻችንን፣ 
ፍላጎቶቻችንን እና አዝማሚያችንን መመርመርን የሚያካትት ሲሆን 
ከማህበረሰቡ ከሚጠበቀው ወይም ከውጫዊ ተጽእኖዎች የጸዳ ትከከለኛ 
ማንነታችንን መግለጥን ይወከላል። እራሳችንን በማግኘት ስለ ግቦቻችን፣ 
ምኛቶቻችን፣ ደስታ እና እርካታ ስለሚሰጡን ነገሮች ግልፅ እና በጠራ 
መልኩ መገንዘብ እንችላለን ተግባሮቻችንን ከአውነተኛ ማንነታችን ጋር 
እንድናስተካከል፣ የበለጠ ትከከለኛ እና ትርጉም ያለው ህይወት እንድንኖር 
ይረዳናል። 


ከታላቁ መንፈሳዊ ሀይል ጋር መገናኘት ከራሳችን እና ከምንኖርበት አለም 
በላይ በሆነ መንፈስ ሀይል ወይም አለም ጋር ጥልቅ ግንኙነት መፈለግን 
ያመለከታል። ይህ "መንፈስ ሀይል" ለተለያዩ ሰዎች የተለያዩ ቅርጾችን እና 
ስሞችን ሊወስድ የሚችል ሲሆን ይህም እንደ ከፍ ያለ ኃይል፣ አጽናፈ 


የእኔ ራዕይ ኮ886 13 


ከድንበር ባሻገር 


ሰማይ ወይም የኒቨርስ፣ የተፈጥሮ ሀይል፣ እንዲሁም በመሳሰሉት ስሞች 
በሰው ልጆች ዘንድ ይታወቃል። እኛ በታላቁ መንፈስ ሀይል እርስ በርስ 
የተገናኘ ድር አካል መሆናችንን ማወቅ እና በዚያ አውድ ውስጥ የትርጉም 
እና የዓላማ ስሜት ማግኘት ነው። ይህ መንፈሳዊ ግንኙነት በተለይ 
በአስቸጋሪ ጊዜያት የአባላንት ስሜትን፣ ድጋፍን እና መመሪያን ሊሰጠን 
ይችላል። 


አራስን ፈልጎ ማግኘት፣ ውስጣዊ እድገት እና ከታላቁ መንፈሳዊ ሀይል ጋር 
መገናኘት የህይወት ዘመን ጉዞ ነው።፡ ግልጽነትን፣ ጉጉትን እና ልምዶቻችንን 
ለመመርመር እና ለማሰላሰል ፈቃደኛ መሆንን ይጠይቃል። እነዚህን 
ገጽታዎች ለመንከባከብ እና ለማበልፀግ የሚረዱ ጥቂት ምከሮች እዚህ 
አሉ፡፡ 


1. እራስን በመመርመር ውስጥ ይሳተፉ፦ ወደ ውስጥ ለመግባት እና ራስን 
ለመፈተሸ ጊዜ ይውሰዱ፡፡ ጆርናል ማድረግ፣ በተመስጦ ውስጥ መሳተፍ 
ወይም ዝም ያለ ቦታ ማግኘት ወደ ሃሳቦችዎ፣ ስሜቶችዎ እና ምኞቶችዎ 
በጥልቀት እንዲገቡ ያግዝዎታል። 


2. እውቀትን እና ጥበብን ፈልጉ፦ መጽሃፎችን ያንብቡ፣ አውደ ጥናቶችን 
ይከታተሉ እና ከግል እድገት፣ መንፈሳዊነት እና ራስን ከማግኘት ጋር 
የተያያዙ ርዕሶችን የሚዳስሱ ፖድካስቶችን ያዳምጡ። ከሌሎች ልምዶች እና 
አመለካከቶች መማር በሚያስደንቅ ሁኔታ ብሩህ እና አበረታች ሊሆን 
ይችላል። 


3. የማስተዋል ችሎታን እና መገኘትን ያሳድጉ፦ በአሁኑ ጊዜ ሙሉ 

በሙሉ መገኘትን በመለማመድ እያንዳንዱን የህይወት ልምድ በሚገለጥበት 
ጊዜ በጥሞና በማጣጣም ያሳልፉ፡፡ በአሁኑ ጊዜ የመገኘት ችሎታ ከራስዎ 
እና በዙሪያዎ ካለው ዓለም ጋር ጥልቅ ግንኙነትን ለማዳበር ይረዳዎታል። 


4. ተመሳሳይ አስተሳሰብ ካላቸው ግለሰቦች ጋር ይገናኙ፦ ከሌሎች ጋር 
በተመሳሳይ መንገድ የሚሳተፉባቸውን ማህበረሰቦችን፣ የድጋፍ ቡድኖችን 
ወይም መንፈሳዊ ስብሰባዎችን ይፈልጉ። ተመሳሳይ አስተሳሰብ ካላቸው 


የእኔ ራዕይ ኮዞ8፪6 14 


ከድንበር ባሻገር 


ግለሰቦች ጋር መገናኘት ጠቃሚ ድጋፍን፣ መነሳሳትን እና የተለያዩ 
አመለካከቶችን ሊሰጥ ይችላል። 


5. ፈተናዎችን እና ለውጥን ተቀበል፦ እራስን ፈልጎ ማግኘት እና ውስጣዊ 
እድገት ብዙ ጊዜ ከምቾት ቀጠና መውጣትን ያካትታል። ተግዳሮቶችን 
እንደ የእድገት እድሎች ይቀበሉ እና ለለውጥ ከፍት ይሁኑ። እድገታችን 
ብዙውን ጊዜ የሚከሰተው እራሳችንን ከምንገምተው ገደብ በላይ ስንገፋ 
መሆኑን ማስታወስ ተገቢ ነው፡፡ 


የውስጣዊ እድገት፣ ራስን የማወቅ እና ከታላቁ መንፈሳዊ ሀይል ጋር 
የመገናኘት ጉዞ ለእያንዳንዱ ሰው ልዩ እና ግላዊ መሆኑን ልብ ማለት 
ያስፈልጋል። ለሌላ ሰው የሚሰራው አንተን ላይሰማህ ይችላል። ስለዚህ 
የራስህ መንገድ መከተል፣ ውስጣዊ ስሜትህን ማዳመጥ እና ማመን በጣም 
አስፈላጊ ነው፡፡ 


እራስን ፈልጎ ከማግኘት፣ ውስጣዊ እድገትን እና ከታላቁ መንፍሳዊ ሀይል 
ጋር መተሳሰርን በሚያበረታቱ ተግባራት ውስጥ መሳተፍ በህይወታችን 
ውስጥ ታላቅ ውስጣዊ ደስታን፣ ሰላምን፣ ጤናን፣ እርካታን፣ በአጠቃላይ 
ትርጉም እና የዓላማ ስሜት ይሰጣለ። አስታውስ ወዳጄ መንፍሳዊነት 
የራስህ የግል ጉዞ ነው፡ ስለዚህም ከጥልቅ እሴቶችህ እና ምኞቶችህ ጋር 
በሚስማማ መንገድ ለመቅረጽ የሚያስትል ሃይል አለህ።፡ 


2.3 እንደ ተመስጦ፣ ማስተዋል፣ እና ማሰላሰል ያሉ መንፍሳዊ ልምምዶችን 
መፈተሽ። 


ተመስጦ፣ ማስተዋል እና ማሰላሰል ከውስጣዊ ማንነታችን ጋር ጥልቅ 
ግንኙነትን ለማዳበር፣ እራሳችንን ማወቅን ለማጎልበት እና ታላቁ መንፈስ 
ሀይልን ለመረዳት የሚረዱን ቁልፍ መሳሪያዎች ናቸው፡፡ እነዚህ ልምምዶች 
የንቃተ ህሊናን ጥልቀት ለመፈተሽ እና ከህልውና ምንነት ጋር ለመገናኘት 
ለዘመናት በተለያዩ ባህሎች እና መንፈሳዊ ወጎች ውስጥ ጥቅም ላይ 
ውለዋል። 


የእኔ ራዕይ ኮዞ8፪6 45 


ከድንበር ባሻገር 


ተመስጦ፦ ተመስጦ ትኩረትህን ማተኮር እና አእምሮህን አየጨናነቀው 
ያለውን የተዘበራረቁ ሀሳቦችን ከተመልካች ቦታ ሆኖ ማጤን፣ ዐሳቦችን 
መቀነስ እንዲሁም ሀሳቦችን ማስወገድ ድረስ ሊዘልቅ ይችላል። በተለያዩ 
ቴክኒኮች ለምሳሌ በአተነፋፈስዎ፣ በማንትራ ወይም በሚደጋገሙ ቃሎች፣ 
በምናብ በሚያዙ ምስሎች ላይ በማተኮር ወደ ጥልቅ የእርካታ እና ከፍ 
ወዳለ ግንዛቤ ያመራል። ይህ ልምምድ ወደ ውስጣዊ ሰላም፣ ግልጽነት እና 
የመንፈሳዊ ግንዛቤ ስሜት ሊመራ ይችላል። ጥናቶች እንደሚያሳዩት መደበኛ 
የሆነ የተመስጦ ልምምድ በአአምሮ እና በስሜታዊ ደህንነት ላይ በጎ 
ተጽእኖ በመፍጠር፣ ውጥረትን በመቀነስ አጠቃላይ ሚዛናዊ የስሜት ሁኔታን 
ይፈጥራል። 


ማስተዋል፦ ማስተዋል በአሁኑ ጊዜ ሙሉ በሙሉ መገኘት እና ሃሳቦችዎን፣ 
ስሜቶችዎን እና የአካል ስሜቶችዎን ያለፍርድ መመልከትን ያካትታል። 
በውስጣችን እና በአካባቢያችን ስላለው ነገር ግንዛቤን እና ተቀባይነትን 
የማዳበር ልምድ ነው። የማስተዋል ችሎታን በመለማመድ ከአሁኑ ጊዜ ጋር 
የበለጠ ግንኙነት መፍጠር እና ስለ ሃሳቦችዎ እና ስሜቶችዎ ጥልቅ 
ግንዛቤን ማዳበር ይችላሉ። ይህ' ከአለም ጋር የመተሳሰር ስሜት በውስጣችን 
በመፍጠር ለቀላል የህይወት ደስታዎች የበለጠ አድናቆትን ያመጣል። 


ማሰላሰል፦ ማሰላሰል በአንድ የተወሰነ ፅንሰ-ሀሳብ፣ ጥያቄ ወይም ሃሳብ ላይ 
ጥልቅ እና አንጸባራቂ አስተሳሰብ ውስጥ መሳተፍን ያካትታል። ብዙውን 
ጊዜ የህልውና ጥያቄዎችን ማሰላሰል፣ እምነትዎን ማሰስ እና ስለ ገሀዱ 
አለም እውነታ ተፈጥሮ ግንዛቤ መፈለግን ያካትታል። ማሰላሰል በጥልቀት 
ማሰብና ማገናዘብን እንዲሁም ወደ ውስጥ መመልከትን የሚያበረታታ ሲሆን 
ይህም ወደ ጥልቅ ወደሆነ የመረዳት ደረጃ እና መንፈሳዊ እድገትን 
ያመጣል፡፡ 


እነዚህ ልምምዶች አእምሮን ጸጥ በማድረግ፣ ማስተዋልን በማጎልበት እና 
ጥልቅ ወደሆኑ ውስጣዊ ግንዛቤዎች በር በመከፈት የመንፈሳዊ ልምዶች 
ምንጣፎች ሆነው ሊያገለግሉ ይችላሉ፡ እንዲሁም ከውስጣዊ ጥበባችን 
ወይም ከውስጣዊ ግንዛቤያችን ጋር እንድንስማማ በመርዳት እራሳችንን 
የማወቅ እና የመገናኘት ግላዊ ጉዞዎቻችንን ዘልቀን እንድንጓዝ ሊረዱን 
ይችላሉ፡፡ 


የእኔ ራዕይ ኮ386 16 


ከድንበር ባሻገር 


ለእነዚህ ልምዶች አዲስ ከሆንክ ለመጀመር የሚረዱህ አንዳንድ ጠቃሚ 
ምከሮች እነሆ፦ 


1. በትንሹ ጀምር፦ በየቀኑ ለጥቂት ደቂቃዎች በተመስጦ ወይም 
በማስተዋል በመጀመር የበለጠ ምቾት በሚሰጥህ ጊዜ የቆይታ ጊዜህን ቀስ 
በቀስ መጨመር ትትላለህ፡፡ 


2. ሰላማዊ ቦታ ፍጠር፦ ያለ ምንም መረበሽ የሚለማመዱበት ጸጥ ያለ 
እና ምቹ ቦታ ያግኙ። ድባብን ለማሻሻል እና ምቹ ለማድረግ ትራስ፣ ሻማ 
ወይም የሚያረጋጋ ሙዚቃ መጠቀም ይፈልጉ ይሆናል። 


3. ታጋሽ መሆን፦ መንፈሳዊ ልምዶች አና ግንዛቤዎች ወዲያውኑ ላይመጡ 
ይችላሉ፡፡ መንፈሳዊ ጉዞው መዳረሻው ሳይሆን ሂደቱ ራሱ ስለሆነ ታጋሽ 
በመሆን እያንዳንዱን አፍታ እቀፍ። 


4. የተለያዩ ቴክኒኮችን ያስሱ፦ ለመዳሰስ የተለያዩ የተመስጦ ቴክኒኮች እና 
የአስተሳሰብ ልምዶች አሉ፡፡ ከእርስዎ ጋር የሚስማማውን ለማግኘት የተለያዩ 
ቴከኒኮችን ይሞከሩ፡፡ 


5. ከፍት አእምሮ ይኑርህ፦ በአነዚህ ልምምዶች ውስጥ በሚሳተፉበት ጊዜ 
ከፍት ልብ እና አአምሮ ይኑርህ። የሚገዱቡ ወይም የሚያሰናከሉ ነገሮችን 
ይተዉ እና ልምዶቹ ያለጉልበት በተፈጥሮ እንዲገለጡ ይፍቀዱ፡፡ 


አስታውስ ወዳጄ ልምምዱ ስለግል ጉዞህ ነው፡፡ እያንዳንዱ ግለሰብ 
በተመስጦ፣ በማስተዋል እና በማሰላሰል ያለው ልምድ ልዩ ሊሆን ይችትላል። 
የነዚህ ልምምዶች አላማ ከሌላው ግለሰብ የተለየ ወይም ተመሳሳይ ውጤት 
ማምጣት ሳይሆን ራስን የማወቅ፣ የማደግ እና ከታላቁ መንፍስ ሀይል ጋር 
መቆራኘታችን ነው፡፡ 


ስለዚህ በተመስጦ ውስጥ ተቀምጠህ ከሆነ፣ ሻይ እየጠጣህ ማስተዋልን 
እየተለማመድከ ከሆነ፣ ወይም በከዋከብት የተሞላው ሰማይ በጥልቅ 
በማሰላሰል ውስጥ ብትሆን ውስጣዊ አለምህን እያሰስከ እና ከተፈጥሮ ጋር 
ያለህን ቁርኝት አያጠናከርከ የራስህን መንፈሳዊ ጉዞ እየተጓዝከ እንደሆነ 
እወቅ፡፡ 


የእኔ ራዕይ ኮዞ8፪6 17 


ከድንበር ባሻገር 


ምዕራፍ 3፡፥፡ ሃይማኖት፡፥ የጋራ መንገድ 


3.1 ሃይማኖትን እንደ የጋራ እና የተደራጀ የእምነቶች እና ልምዶች 
ስርዓት 


ሃይማኖት እንደ የጋራ ሥርዓት 


ሃይማኖት ብዙውን ጊዜ ማህበረሰቦች የሚሰባሰቡበት መንገድ ሆኖ 
ያገለግላል። ግለሰቦችን ወደ አንድ የተቀናጀ ቡድን የሚያስተሳስሩ የጋራ 
እምነቶች፣ እሴቶች እና ልምዶች ስብስብ ያቀርባል። እነዚህ የጋራ ገጽታዎች 
በአባላቱ መካከል የአባልነት ስሜት ለመፍጠር እና ማንነትን ለማሳደግ 
አስፈላጊ ናቸው፡። ሃይማኖቶች ብዙውን ጊዜ እነዚህን የጋራ ትስስሮች 
የሚያጠናከሩ ሥነ ሥርዓቶች፣ የአምልኮ ሥርዓቶች እና ስብሰባዎች 
አሏቸው፡፡ 


ለምሳሌ በከርስትና ውስጥ ሰዎች በእሁድ ቀን ለቤተከርስቲያን አገልግሎት 
ይሰበሰባሉ። ይህም የማህበረሰቡን ስሜት ያጠናክራሉ። በእስልምና በየዓመቱ 
ወደ መካ የሚደረገው የሃጅ ጉዞ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሙስሊሞችን 

ከመላው አለም አንድ ላይ በማሰባሰብ ጥልቅ የአንድነት ስሜት ይፈጥራል። 


ሃይማኖት እንደ የተደራጀ ሥርዓት 


ኃይማኖቶች በተለምዶ በከፍተኛ ደረጃ የተደራጁ ተቋማት፣ ተዋረዶች፣ 
ቀሳውስት እና ልዩ የአስተዳደር መዋቅር ያላቸው ተቋማት ናቸው። እነዚህ 
ድርጅቶች የእምነት ሥርዓቱን ታማኝነት ለመጠበቅ እና ከአንድ ትውልድ 
ወደ ሌላው መተላለፉን ለማረጋገጥ ይረዳሉ፡፡ 


ለምሳሌ የካቶሊክ ቤተ ከርስቲያን ከሊቀ ጳጳሱ፣ ከካርዲናሎች፣ ጳጳሳት እና 
ካህናት በመቀጠል ግልጽ የሆነ ድርጅታዊ መዋቅር አላት። እያንዳንዱ ደረጃ 
በቤተከርስቲያኑ ውስጥ ልዩ ልዩ ሀላፊነቶች ያላቸው ሲሆን ይህም 
በሃይማኖቱ ውስጥ ሥርዓትን እና ወጥነትን ለመጠበቅ ይረዳል። 


የእኔ ራዕይ ኮ386 18 


ከድንበር ባሻገር 


እምነቶች እና ልምዶች 


እምነቶች የየትኛውም ሀይማኖት እምብርት ናቸው። እነዚህ የተከታዮች 
ዓለምን፣ ሥነ ምግባርን እና በውስጡ ያላቸውን ቦታ እንዴት እንደሚረዱ 
የሚመሩ መሠረታዊ መርሆዎች ናቸው።፡ ለምሳሌ በቡድሂዝም ውስጥ 
ከማእከላዊ እምነቶች አንዱ የመከራን ተፈጥሮ እና የእውቀት መንገድን 
የሚገልጹት አራቱ ኖብል እውነቶች ናቸው።፡፡ 


ልምምዶች በአንድ ሃይማኖት ውስጥ ያሉ ግለሰቦች እምነታቸውን ለመግለጽ 
እና ለማጠናከር የሚፈፅሟቸው ተግባራት ናቸው፡ እነዚህ እንደ ጸሎት 
ወይም ተመስጦ ካሉ የዕለት ተዕለት የአምልኮ ሥርዓቶች እስከ ረመዳን 
የእስለምና ጾም ወይም በከርስትና ያሉ አስፈላጊ ጾሞች ድረስ ሊደርሱ 
ይችላሉ፡፡ 


ታሪካዊ እና ባህላዊ ልዩነቶቹ 


በሃይማኖቶች መካከል የእምነት እና የልምዶች ልዩነት አንዳለ ልብ ማለት 
ያስፈልጋል። እነዚህ ልዩነቶች ብዙውን ጊዜ ከታሪካዊ እና ባህላዊ 
ምከንያቶች ይመነጫሉ። ለምሳሌ የአውሮፓ ክርስትና ከደቡብ አሜሪካ ጋር 
ሲነፃፀር በተለየ መንገድ የሚሰራ ሲሆን ቡዲዝም በቲቤት የሚተገበርበት 
መንገድ በጃፓን ውስጥ ካለው አሰራር ይለያል።፡ 


3.2 የአምልኮ ሥርዓቶች፣ ማህበረሰብ እና የጋራ እሴቶች በሃይማኖታዊ 
ወጎች ውስጥ ያላቸውን ሚና 


የአምልኮ ሥርዓቶች 


የአምልኮ ሥርዓቶች የሃይማኖታዊ ወጎች ማዕከላዊ ገጽታ ናቸው።፡ 
በሃይማኖታዊ አውድ ውስጥ ባሉ ግለሰቦች ወይም ቡድኖች የሚፈጸሙ 
ተምሳሌታዊ ድርጊቶች ወይም ባህሪያት ያጠቃልላል። እነዚህ የአምልኮ 
ሥርዓቶች ብዙውን ጊዜ የተወሰኑ መዋቅር ያላቸው እና የተደነገጉ 
ድርጊቶችን ያካትታሉ፡፡ እንደ ጥምቀት ወይም የጋብቻ ሥነ ሥርዓቶች ያሉ 


የእኔ ራዕይ ኮ886 19 


ከድንበር ባሻገር 


አንደ አስልምና የዕለት ተዕለት ጸሎቶች ወይም የአሁድ ቅዳሴዎች 
በመደበኛነት ሊከናወኑ ወይም ከተወሰኑ ከንውኖች ወይም ዋና ዋና 
ከስተቶች ጋር ሊገናኙ ይችትላሉ፡፡ 


የአምልኮ ሥርዓቶች በሃይማኖታዊ ወጎች ውስጥ ብዙ ዓላማዎችን 
ያገለግላሉ፡፡ 


- ከታላቁ መንፈስ ሀይል ጋር ግንኙነትን መፍጠር፦ የአምልኮ ሥርዓቶች 
ብዙውን ጊዜ ጸሎትን፣ ማሰላሰልን፣ መዝሙርን ወይም ሴሎች ግለሰቦችን 
ከፍ ካለ ሃይል ወይም መንፈሳዊ እውነታ ጋር እንዲገናኙ የሚያስችሉ 
ልምምዶችን ያካትታሉ፡፡ 


- እምነቶችን እና እሴቶችን ማጠናከር፦ በአምልኮ ሥርዓቶች ውስጥ 
በመሳተፍ ግለሰቦች በእምነታቸው የሚታይ እና ተጨባጭ መግለጫዎች 
ውስጥ ይሳተፋሉ። ይህም. ቁርጠኝነትን እና የእምነት ስርዓታቸውን 
ሊያጠናከር ይችላል። 


- የመዋቅር እና የስርዓት ስሜት ያቀርባል፦ የአምልኮ ሥርዓቶች ብዙ ጊዜ 
የተደነገጉ የአእርምጃዎች ቅደም ተከተል ያሏቸው ሲሆን ለተሳታፊዎች አጽናኝ 
የሥርዓት እና የሚተነበይ ስሜት ሊሰጥ ይችትላል። 


- የማህበረሰብ አንድነትን ያሳድጋል፦ የአምልኮ ሥርዓቶች ብዙውን ጊዜ 
የጋራ እንቅስቃሴዎች ሲሆኑ ግለሰቦችን አንድ ላይ በማሰባሰብ ለማከበር፣ 
ለመፀለይ፣ ለማዘን፣ ወይም በሃይማኖታዊ በዓላት ላይ እንዲሳተፉ ያደርጋል። 
እነዚህ የጋራ ልምዶች በተሳታፊዎች መካከል የአባልነት እና የአንድነት 
ስሜት ይፈጥራሉ። 


የእኔ ራዕይ ኮ886 20 


ከድንበር ባሻገር 


ማህበረሰብ 


ማህበረሰብ የሃይማኖታዊ ወጎች ዋና አካል ነው፡፡ አንድ እምነት የሚጋሩ 
እና በሃይማኖታዊ እንቅስቃሴዎች ውስጥ በጋራ የሚሳተፉትን የግለሰቦች 
ቡድን ያመለከታል። የሀይማኖት ማህበረሰቦች የድጋፍ ስርዓት ይሰጣሉ፣ 

ማህበራዊ ግንኙነቶችን ያመቻቻሉ እና ለአባሎቻቸው የአባልነት ስሜት 

ይፈጥራሉ፡፡ 


በሃይማኖታዊ አውዶች ውስጥ ማህበረሰቦች በተለያዩ ደረጃዎች ሊዋቀሩ 
የሚችሉ ሲሆን ለምሳሌ የአካባቢ ጉባኤዎች፣ የክልል ድርጅቶች፣ ወይም 
አለምአቀፍ ግንኙነት መረቦች ሊኖራቸው ይችላል። እነዚህ ማህበረሰቦች 
ብዙውን ጊዜ እንደ ቤተመቅደሶች፣ መስጊዶች ወይም አብያተ ከርስቲያናት 
ያሉ ለአምልኮ ሥርዓቶች እና ለሌሎች ሃይማኖታዊ እንቅስቃሴዎች 
የሚሰበሰቡባቸው ቦታዎች አሏቸው፡፡ 


የሃይማኖት ማህበረሰብ አካል መሆን የተለያዩ ጥቅሞችን ይሰጣል። 
ከእነዚህም መካከል፦ 


- ስሜታዊ እና ማህበራዊ ድጋፍ፦ የሀይማኖት ማህበረሰቦች የአባልነት 
ስሜትን በተከታዮቹ ዘንድ በመፍጠር በአስቸጋሪ ጊዜያት ድጋፍ ይሰጣሉ። 
አባላት ብዙውን ጊዜ እርስ በርስ ለመደጋገፍ፣ መመሪያ ለመስጠት እና 
የእርዳታ እጃቸውን ለመዘርጋት ይሰበሰባሉ።፡፡ 


- የአብሮነት እድሎች፦ የሀይማኖት ማህበረሰቦች ብዙ ጊዜ ማህበራዊ 
ዝግጅቶችን፣ ስብስባዎችን እና ከብረ በዓላትን በማዘጋጀት በአባላት መካከል 
ግንኙነቶችን እና አንድነትን ያዳብራሉ። 


- የሞራል እና የስነምግባር መመሪያ፦ ማህበረሰቦች የግለሰባዊ ባህሪን እና 
የውሳኔ አሰጣጥን የሚመሩ የጋራ እሴቶችን በመያዝ የሞራል እና 
የስነምግባር መርሆዎችን ለመረዳት እና ተግባራዊ ለማድረግ መመርያ እና 
ማዕቀፍ ይሰጣሉ፡፡ 


የእኔ ራዕይ ኮ886 21 


ከድንበር ባሻገር 


- መንፈሳዊ እድገት፦ ከማህበረሰቡ ጋር መቀራረብ ግለሰቦች ከሌሎች 
እንዲማሩ፣ ግንዛቤዎችን እንዲጋሩ፣ በአንድነት መንፈሳዊ ልምምዶች 
እንዲሳተፉ፣ ግላዊ እድገትን እንዲያሳድጉ እና ስለእምነታቸው ጥልቅ ግንዛቤ 
እንዲኖራቸው ያደርጋል፡፡ 


የጋራ እሴቶች 


የጋራ እሴቶች ለሃይማኖታዊ ወጎች መሠረት ናቸው። ለህብረተሰቡ የጋራ 
ማዕቀፍ እና የሞራል ኮምፓስ ይሰጣሉ። እነዚህ እሴቶች ተከታዮች 
የሚከተሏቸውን እምነቶች፣ ባህሪያት እና የስነምግባር መርሆዎች ይቀርፃሉ፡፡ 
የጋራ እሴቶች ግብረገብነትን፣ ፍትህን፣ ርህራሄን፣ ወይም ለተሰጠው ወግ 
የተለዩ በጎነትን ጨምሮ የተለያዩ ገጽታዎችን ሲያካትቱ ይችትላሉ። 


ለምሳሌ በከርስትና ውስጥ እንደ ፍቅር፣ ይቅርታ እና ትህትና ያሱ አሴቶች 
ማእከላዊ ናቸው፡፡ በሂንዱይዝም ውስጥ እንደ በ0ከ3፲ገባ3 [ግዴታ/ጽድቅ) 
እና አሂምሳ (ከአመጽ ነፃ) ያሉ አሴቶች ትኩረት ተሰጥቷቸዋል። እነዚህ 
የጋራ እሴቶች ለሥነ ምግባራዊ ' ውሳኔ አሰጣጥ ማዕቀፍ ይሰጣሉ፣ 
በግንኙነቶች መካከል ያለውን መስተጋብር ይመራሉ፣ እና የሃይማኖት 
ማህበረሰቡን አጠቃላይ የዓለም እይታ ይቀርፃሉ። 


የጋራ እሴቶችን በማከበር በሃይማኖታዊ ባህል ውስጥ ያሉ ግለሰቦች 
ለህብረተሰቡ አንድነት ተፈጥሮ የበኩላቸውን አስተዋፅዖ በማድረግ እና የጋራ 
ማንነታቸውን በማጠንከር የእምነታቸውን አስተምህሮ ያስከብራሉ፡፡ 


ስለዚህ የአምልኮ ሥርዓቶች፣ ማህበረሰብ እና የጋራ እሴቶች የሃይማኖታዊ 
ወጎች ዋና አካል ናቸው። ግለሰቦችን ከከፍተኛ ሃይል ጋር ለማገናኘት፣ 
የአባልነት ስሜትን ለማጎልበት፣ መዋቅር እና ስርዓትን ለማቅረብ፣ ማህበራዊ 
ግንኙነቶችን ለማስተዋወቅ እና በማህበረሰቡ ውስጥ የሞራል እና የስነምግባር 
መርሆዎችን ለመምራት ያገለግላሉ፡፡ 


የእኔ ራዕይ ኮ886 22 


ከድንበር ባሻገር 


3.3 ሃይማኖት ለሥነ ምግባራዊ መመሪያ እና ለማህበራዊ ትስስር መዋቅር 
የሚሰጥባቸውን መንገዶች መመርመር። 


የሞራል መመሪያ 


ሃይማኖት ብዙውን ጊዜ ለተከታዮቹ የሞራል መመሪያ በመስጠት ረገድ 
ትልቅ ሚና ይጫወታል፡፡ በዚያ የአምነት ሥርዓት ውስጥ ትከከል እና በጎ 
ነው ተብሎ በሚታሰበው መሰረት ግለሰቦች ተግባራቸውን እና 
ውሳኔዎቻቸውን እንዲመሩ የሚያግዙ የስነ-ምግባር መርሆዎችን፣ እሴቶችን 
እና መመሪያዎችን ያቀርባል። 


ለምሳሌ በክርስትና ውስጥ አሥርቱ ትእዛዛት ወላጆችን ማከበርን፣ 
አለመስረቅን እና በሐሰት አለመመስከርን የመሳሰሉ ገጽታዎችን የሚያካትት 
ግልጽ የሆነ የሥነ ምግባር መመሪያ ይሰጣሉ። በአስልምና ውስጥ አምስቱ 
ምሰሶዎች አንዱ ፈጣሪን ማምለሰከን፣ በየቀኑ ፀሎት ማድረግን እና ፆምን 
የሚጠቀሱ ተጠቃሾች ሲሆኑ እነዚህም ተከታዮችን-ወደ ስነምግባር ባህሪ 
ይመራሉ፡፡ 


እነዚህ የሥነ ምግባር ማዕቀፎች ግለሰቦች ከሃይማኖታዊ ትምህርታቸው ጋር 
የሚፃረሩ ምርጫዎችን ሲያደርጉ እና የሥነ - ምግባር ችግሮች ሲያጋጥሟቸው 
መመርያ፣ ግልጽነት እና አቅጣጫ ሊሰጡ ይችላሉ። እንዲሁም ለከፍተኛ 
ኃይል የተጠያቂነት ስሜትን በተከታዮቹ ዘንድ እንዲፈጠር በማድረግ 
ምርጫዎች እና ድርጊቶች መንፈሳዊ መዘዝ አላቸው የሚለውን ሀሳብ 
ያጠናከራል።፡ 


ማህበራዊ ትስስር 


ሃይማኖት ማህበረሰባዊ ትስስር ለመፍጠር ታላቅ ሃይል ነው።፡ የሃይማኖት 
ማህበረሰቦች የጋራ እምነቶችን፣ እሴቶችን እና የአምልኮ ሥርዓቶችን 
በመጋራት በአባሎቻቸው መካከል ጠንካራ የአንድነት እና የመተሳሰብ ስሜት 
ይፈጥራሉ፡፡ ይህ የጋራ ማንነት ብዙውን ጊዜ ከማህበራዊ፣ ባህላዊ እና 
ጂኦግራፊያዊ ልዩነቶች በዘለለ ህዝቦችን ወደ አንድ የተዋሃደ ቡድን 
ያመጣል፡፡ 


የእኔ ራዕይ ኮ886 23 


ከድንበር ባሻገር 


ሃይማኖታዊ ስብሰባዎች፣ የአምልኮ ሥርዓቶች እና ዝግጅቶች አባላት 
እንዲገናኙ፣ እንዲዋሃዱ እና ትርጉም ያለው ግንኙነት እንዲፈጥሩ እድሎችን 
ይሰጣሉ፡፡ ለምሳሌ በአስልምና የጁምዓ ሰላት ወይም የሰንበት አከባበር 
በከርስትና እምነት መንፈሳዊ ጥቅማጥቅሞችን ብቻ ሳይሆን በማህበረሰቡ 
ውስጥ ያሉ ማህበራዊ ግንኙነቶችን ያዳብራል። 


በተጨማሪም የሀይማኖት ማህበረሰቦች በበጎ አድራጎት እና በአገልግሎት 
ተግባራት ውስጥ ይሳተፋሉ። ይህም የጋራ ሃላፊነት እና መደጋገፍን 
በማሳደግ ማህበራዊ ትስስርን የበለጠ ያሳድጋል። እነዚህ እንቅስቃሴዎች 
ከግለሰባዊ ፍላጎቶች በላይ ከፍ ላለ የዓላማ ስሜት በመፍጠር በአባላት 
መካከል ጥልቅ ግንኙነትን ያዳብራሉ፡፡ 


የሞራል መመሪያ እና ማህበራዊ ትስስር ማመጣጠን 


ሃይማኖት በማኅበረሰቦች ውስጥ ያለውን ሚና - ለመረዳት የሞራል መመሪያ 
እና የማህበራዊ ትስስር መጠላለፍን መገንዘብ ወሳኝ ነው። የአንድ 
ሀይማኖት የስነ ምግባር አስተምህሮ የግለሰቦችን ባህሪ የሚመራ የጋራ የስነ 
ምግባር መዋቅር የሚያቀርብ ሲሆን ይህ - ደግሞ የህብረተሰቡን አብሮነት 
ያጠናከራል። ይህ መተሳሰር በተገላቢጦሽ እነዚያን እሴቶች የሚደግፍ 
አካባቢን በመፍጠር የሞራል እሴቶችን መጣበቅን ያጠናከራል። 


ይሁን እንጂ በሥነ ምግባር መመሪያ እና በማህበራዊ ትስስር መካከል 
ያለው ሚዛን አንዳንድ ጊዜ ወደ ፈተናዎች እንደሚመራ ልብ ሊባል 
የሚገባው ጉዳይ ነው።፡ አንዳንድ ጊዜ ማህበረሰባዊ ትስስርን በመጠበቅ ላይ 
ያለው ትኩረት ከሃይማኖታዊ ማህበረሰብ ውጭ ላሉት ግለሰቦች ወይም 
ማህበረሰቦች መገለል ወይም በሀይማኖቶች መካከል ግጭቶችን ሊያስከትል 
ይችላል። በውስጣዊ አንድነት እና በውጫዊ ልዩነቶች መካከል ትከከለኛ 
ሚዛን እና ከብር ማምጣት በሃይማኖታዊ ተቋማት መካከል የነበረ አሁንም 
ያለ መፈታት ያለበት ተግዳሮት ነው፡፡ 


የእኔ ራዕይ ኮ886 24 


ከድንበር ባሻገር 


በማጠቃለያው ሃይማኖት እንደ ሁለገብ መዋቅር ሆኖ የሚያገለግለው የሥነ 
ምግባር መመሪያን በመስጠት ብቻ ሳይሆን ማህበራዊ ትስስርን በማጎልበትም 
ጭምር ነው። በሃይማኖታዊ ማህበረሰቦች ውስጥ ያሉት የጋራ የሞራል 
መርሆች እና የጋራ ማንነት በአባሎቻቸው መካከል የአላማ፣ የመተሳሰብ እና 
የመተሳሰር ስሜት እንዲኖራቸው አስተዋፅዖ ያደርጋሉ፡፡ 


የእኔ ራዕይ ኮ886 25 


ከድንበር ባሻገር 


ምዕራፍ 4፡ ተደራራቢ ገፅታዎች፡ መንፈሳዊነት እና ሃይማኖት የሚጋሯቸው 
ነገሮች 


4.1 ትርጉም እና ዓላማ መፈለግ 


ሁለቱም ጽንሰ-ሀሳቦች ተመሳሳይነቶችን የሚጋሩ ሲሆን በተለይም 
በህይወታችን ውስጥ ትርጉም እና ዓላማ ፈልጎ በማግኘት ዙርያ ጥልቅ 
ግንኙነት አላቸው። በሁለቱ መካከል ያለውን ትስስር አንመርምር፦ 


1. ትርጉም ፍለጋ ፦ 


ሁለቱም መንፈሳዊነት እና ሃይማኖት የህይወትን ትርጉም በጥልቀት 
መመርመርን ያካትታሉ፡፡ ትልልቆቹን ጥያቄዎች እንድናሰላስል ያበረታቱናል፡ 
ለምንድነው እዚህ ያለነው? የመኖራችን ዓላማ ምንድን ነው? እነዚህ 
ጥያቄዎች የትርጉም ፍለጋ የአቅጣጫ ስሜት በመፍጠር በዙሪያችን ስላለው 
ዓለም ግንዛቤ እንድናገኝ ይረዳናል። 


2. ከመለኮታዊ ወይም ከፍ ካለው መንፈስ ኃይል ጋር መገናኘት፦ 


በብዙ ሃይማኖታዊ ልምምዶች እና መንፈሳዊ' እምነቶች እግዚአብሔር፣ 
አላህ፣ ዩኒቨርስ፣ የተፈጥሮ ሀይል፣ ወይም ሌላ ተሻጋሪ ሃይል የሆነ ሀያል 
ሀይል እንዳለ እውቅና ይሰጣሉ፡፡ ይህ ግንኙነት የመመሪያ፣ የድጋፍ እና 
የማጽናኛ ስሜትን በውስጣችን በመፍጠር እና በመስጠት በህይወታችን 
ውስጥ ጉልህ የሆነ የዓላማ ምንጭ ይሆነናል። 


3. የሞራል እና የስነምግባር መዋቅሮች፦ 


ሁለቱም መንፈሳዊነት እና ሀይማኖት ብዙውን ጊዜ ከሌሎች እና ከአለም 
ጋር እንዴት እንደምንገናኝ ከሚመሩ የእሴቶች ስብስብ፣ ስነ-ምግባር እና 
መርሆዎች ጋር አብረው ይመጣሉ። እነዚህ መዋቅሮች ስነምግባራዊ 
ውሳኔዎችን እንድናደርግ እና ለማህበረሰባችን አወንታዊ አስተዋፅኦ 
እንድናበረከት ይረዱናል። ይህም በህይወታችን ውስጥ ትርጉም ያለው 
ገጽታን ይጨምራል። 


የእኔ ራዕይ ኮ886 26 


ከድንበር ባሻገር 


4. ውስጣዊ ለውጥ እና እድገት፦ 


የመንፈሳዊነት እና የሃይማኖት ዋና ገጽታ የግል አድገት እና ለውጥ ሀሳብ 
ነው። እራስን መመልከት እና መመርመርን፣ ራስን ማሻሻል እና እንደ 
ርህራሄ፣ ምስጋና እና መተሳሰብ ያሉ ባህሪያትን ማዳበርን ያበረታታሉ፡፡ 
የራሳችን የተሻለ ስሪቶች ለመሆን በምንጥርበት ጊዜ ይህ ውስጣዊ ለውጥ 
እና እድገት ወደ ጥልቅ የዓላማ ስሜት ሊመራን ይትላል። 


5. ማህበረሰብ እና አባልነት፦ 


ሁለቱም መንፈሳዊነት እና ሃይማኖት ብዙውን ጊዜ የማህበረሰብ እና 
የአንድነት ስሜትን ይፈጥራሉ፡፡ ተመሳሳይ እምነት ካላቸው ግለሰቦች ጋር 
የቡድን አባል መሆን የድጋፍ ስርዓት እና ከራሳችን ከሚበልጥ የእርስበርስ 
የመተሳሰር ስሜት ሊፈጥር ይችላል። 


6. የአምልኮ ሥርዓቶች እና ልምዶች፦ 


የአምልኮ ሥርዓቶች እና ልማዶች በመንፈሳዊነት እና በሃይማኖት ውስጥ 
ትልቅ ሚና ይጫወታሉ።፡ እነዚህ የአምልኮ ሥርዓቶች ከታላቁ መንፈስ 
ሀይል ጋር ለመገናኘት፣ አስፈላጊ የህይወት ክስተቶችን ምልከት 
የምናደርግበት፣ ቀጣይነት ያለው ወግ የምንፈጥርበት፣ እና በህይወታችን ላይ 
ትርጉም ያላቸውን ተሞከሮዎች የምንጨምርበት መንገድ ሊሆኑ ይትላሉ።፡ 


እነዚህ የሚያመሳስላቸው ነገሮች ቢኖሩም በመንፈሳዊነት እና በሃይማኖት 
መካከል ልዩነቶች እንዳሉ ልብ ማለት ያስፈልጋል። ሃይማኖት ብዙውን ጊዜ 
የተደራጁ ተቋማትን፣ ልዩ አስተምህሮዎችን እና የተገለጹ የአምልኮ 
ሥርዓቶችን ያካትታል። መንፈሳዊነት ግን የበለጠ ግላዊ እና ተለዋዋጭ 
ሊሆን ይችላል። ይህም የተለያዩ እምነቶችን እና ልምዶችን ያካትታል። 


ያስታውሱ እነዚህን ፅንሰ-ሀሳቦች ማሰስ በሚያስደንቅ ሁኔታ በህይወት 
ተሞከሮዎች የተሞላ ጉዞ ሆኖ ሊገኝ ቢችልም ከአርስዎ ጋር የሚስማማዎትን 
እና ለህይወትዎ ትርጉም የሚያመጣውን መንገድ ማግኘት እና መምረጥ 
የእያንዳንዱ ግለሰብ የቤት ስራ ነው። በጥልቀት ለመመርመር ፍላጎት ካሎት 
የተለያዩ መንፈሳዊ ፍልስፍናዎችን፣ ሃይማኖታዊ ጽሑፎችን ማንበብ ወይም 
የተለያዩ አመለካከቶች ካላቸው ሰዎች ጋር መወያየት ይችላሉ። 


የእኔ ራዕይ ኮ886 27 


ከድንበር ባሻገር 


4.2 የእምነት ሚና፣ የእምነት ስርአቶች እና ወደ መንፈሳዊ አለም የመሻር 
ፍላጎት 


1. እምነት እና የእምነት ስርዓት 


እምነት የመንፈሳዊነት እና የሃይማኖት ዋና አካል ነው፡፡ ብዙ ጊዜ 
በተጨባጭ ማስረጃ ሊረጋገጥ ወይም ሊገለጽ በማይችል ነገር ላይ 
መታመንን ያካትታል። እምነት ከፍ ባለ መንፈሳዊ ኃይል፣ መለኮታዊ ሀይል 
ወይም መንፈሳዊ እውነታዎች መኖራቸውን የሚያረጋግጥ ጥልቅ መተማመን 
እንደመያዝ ሊታይ የሚችል ሲሆን ትርጉም፣ ዓላማ እና ተስፋ ይሰጣል። 
በሌላ በኩል የእምነት ሥርዓቶች ከተወሰነ ሃይማኖት ወይም መንፈሳዊ 
መንገድ ጋር የተያያዙ ልዩ መርሆችን፣ ትምህርቶችን፣ ሥርዓቶችን እና 
እሴቶችን ያካትታሉ፡፡ እነዚህ የእምነት ሥርዓቶች ግለሰቦች በዙሪያቸው 
ያለውን ዓለም ሊረዱ እና ሊተረጉሙበት የሚችሉበትን መዋቅር ያቀርባሉ። 


2. ወደ መንፈሳዊ አለም የመሻገር ፍላጎት 


ወደ መንፈሳዊ አለም መሸጋገር የመንፈሳዊነት እና የሃይማኖት መሠረታዊ 
ገጽታ ነው።፡ ወደ መንፈሳዊ አለም መሸጋገር ከራሳችን ከሚበልጥ ነገር ጋር 
እንድንገናኝ የሚያስቸለንን እና ከአለማዊ ገደብ ወይም ድንበሮች በላይ 
የሚወስድን ግዛት ወይም ልምድን ያመለከታል። አሱም ከቁሳዊው አካል 
እና ዓለም ባሻገር መሄድ እና ወደ ከፍተኛ የንቃተ ህሊና ወይም 
የመንፈሳዊነት መስከ መግባትን ያካትታል። ይህም እንደ ተመስጦ፣ ጸሎት፣ 
ማሰላሰል፣ ወይም የአምልኮ ሥርዓቶችን በመሳሰሉ ልምምዶች ማሳካት 
ይቻላል፡፡ የመንፈሳዊ አለም ጉዞ የሚመራው የመኖርን ምስጢር 
ለመመርመር፣ ትርጉም ለማግኘት እና ከፍ ካለው መንፈስ ሀይል ጋር 
ለመገናኘት ባለው ፍላጎት ነው፡፡ 


3. አንድነትን እና ግንኙነትን መፈለግ 


ሌላው በእምነት፣ በእምነት ሥርዓቶች እና ወደ መንፈሳዊ አለም የመሻገር 
ፍላጎት መካከል ያለው ግንኙነት ግለሰቦች ከታላቁ መንፈስ ሀይል፣ 
ከተፈጥሮ እና ከሌሎች ፍጥረታቶች ጋር አንድ የመሆን የተሞከሮ ፍላጎት 


የእኔ ራዕይ ኮ886 28 


ከድንበር ባሻገር 


ነው። ብዙ መንፈሳዊ እና ሃይማኖታዊ አስተምህሮዎች በሁሉም ፍጡራን 
እና በአጽናፈ ሰማይ ወይም ዩኒቨርስ ውስጥ ባሉ ሁሉም ነገሮች መካከል 
ሥር የሰደደ እና የማይካድ ትስስር እንዳለ ያጎላሉ። ይህ እርስ በርስ 
መተሳሰር የከፍተኛ መንፈሳዊ እውነታ ነጸብራቅ ምስል ተደርጎ ሊታይ 
ይችላል። ወደ መንፈሳዊ አለም መሻገር ብዙውን ጊዜ ከሌሎች ፍጥረቶች 
ጋር እና ከመለኮታዊ ሀይል ጋር አንድነትን እና ግንኙነትን ማዳበርን 
ያካትታል። ሁላችንም የአንድ ትልቅ ከፍል አካል መሆናችንን ማወቅ እና 
መገንዘብ ነው፡፡ 


4. ምልከቶች እና ሥርዓቶች 


ምልከቶች እና የአምልኮ ሥርዓቶች የእምነትን፣ የእምነት ስርዓቶችን እና 
የላቀ የንቃተ ህሊና ደረጃን ለመመርመር ለማገዝ በሁለቱም መንፈሳዊነት 
እና ሀይማኖት ውስጥ የሚያገለግሉ ቁልፍ መሳሪያዎች ናቸው።፡ ምልከቶች 
ጥልቅ ትርጉሞችን እና ጽንሰ-ሐሳቦችን ሊያስተላልፉ የሚችሉ ምስላዊ 
መግለጫዎች ናቸው።፡ በሃይማኖታዊ አዶዎች፣ በተቀደሱ ጂአኦሜትሪዎች 
ወይም መንፈሳዊ ምስሎች ውስጥ ሊገኙ ይችላሱ። በሌላ በኩል የአምልኮ 
ሥርዓቶች ከመለኮታዊ ጋር ግንኙነት ለመፍጠር ወይም ጉልህ የሆኑ 
የህይወት ከስተቶችን ለማመልከት '- የሚደረጉ የአምልኮ ሥርዓቶች ወይም 
ልምዶች ናቸው፡ እነዚህ የአምልኮ ሥርዓቶች ብዙውን ጊዜ እንደ ሻማ 
ማብራት፣ መዘመር ወይም ጸሎቶችን ማቅረብን የመሳሰሉ ምልከቶችን 
መጠቀምን ያካትታሉ፡፡ ምልከቶች እና የአምልኮ ሥርዓቶች የላቀ ስሜት 
ሊፈጥሩ፣ ከታላቁ መንፈስ ሀይል ሲያገናኙ እና እምነትን እና የአምነት 
ስርዓቶችን ለማዳበር ይረዳሉ፡፡ 


እነዚህ ርዕሰ ጉዳዮች በተለያዩ ባህሎች፣ ሃይማኖቶች እና መንፈሳዊ ወጎች 
ላይ በአጅጉ ሊለያዩ እንደሚችሉ ማስታወስ ጠቃሚ ነው።፡ እያንዳንዱ 
እምነቶች፣ ልምምዶች፣ እና ወደ መንፍሳዊ አለም የመሸጋገርያ መንገዶች 
በከፍተኛ ሁኔታ ሊለያዩ ይችላሉ። ስለዚህ እነዚህን ግዛቶች የበለጠ 
ለመመርመር ፍላጎት ካሎት፣ ከመንፈሳዊነት እና ከተለያዩ ሃይማኖታዊ ወጎች 
ጋር የተያያዙ ልዩ ልዩ ጽሑፎችን፣ ፍልስፍናዎችን እና ትምህርቶችን 
እንዲመረምሩ አበረታታለሁ፡፡ 


የእኔ ራዕይ ኮ886 29 


ከድንበር ባሻገር 


4.3 መንፈሳዊነት እና ሃይማኖት እርስ በርስ ለመደጋገፍ እና ለማበልጸግ 
ያላቸው አቅም 


1. መንፈሳዊነት ለሃይማኖት ማሟያ 


ለብዙ ሰዎች መንፈሳዊነት እምነታቸውን እና ከሃይማኖት ጋር ያላቸውን 
ግንኙነት የሚያጠናከሩበት መንገድ ሊሆን ይችላል። መንፈሳዊነት የበለጠ 
ግላዊ እና ልዩ አቀራረብን ሊያቀርብ ይችላል። ይህም ከታላቁ መንፈስ 
ሀይል ጋር የጠበቀ ግንኙነትን እንዲያዳብሩ እና የእራስዎን መንፈሳዊ 
መንገድ እንዲያስሱ በማድረግ በአለት ተእለት ህይወትዎ ውስጥ 
የሃይማኖታዊ ልምምዶችን ይደግፋል። መንፈሳዊነት የበለጠ ተለዋዋጭ እና 
ከፍት እይታን በማቅረብ እራስዎን በተለያዩ ፍልስፍናዎች እና በነፍስዎ 
ውስጥ ስሜት በሚቀሰቅሱ መንፈሳዊ ልምዶች ውስጥ እንዲጠመቁ 
ያስችልዎታል። 


2. ሃይማኖት እንደ መዋቅር እና ማህበረሰብ 


ሃይማኖት ብዙውን ጊዜ ተመሳሳይ አምነት እና እሴት ያላቸውን ሰዎች 
የተደራጀ መዋቅር እና ማህበረሰብ ያቀርባል። የተመሰረቱ የአምልኮ 
ሥርዓቶችን እና ልምዶችን፣ መንፈሳዊ  መመሪያዎችን፣ የሃይማኖት አመራርን 
እና የአባልነት ወይም የአንድነት ስሜትን ሊሰጥ ይችላል። ከሀይማኖት ጋር 
ጠንካራ ግንኙነት ያላቸው ሰዎች መንፈሳዊነት የበለጠ ግለሰባዊ ግንኙነትን 
በማቅረብ፣ የማህበረሰብ እና የአባልነት ስሜትን በመጠበቅ እና የእምነት 
ልምዳቸውን እንዲያሳድጉ በመፍቀድ ያንን መዋቅር ሊያሟላ ይችላል። 


3. የትርጉም እና የዓላማ ፍለጋ 


መንፈሳዊነትም ሆነ ሃይማኖት በሕይወታችን ውስጥ ትርጉም እና ዓላማን 
ከመፈለግ ጋር በእጅጉ የተቆራኙ ናቸው። እንደ "የመኖሬ ዓላማ ምንድን 
ነው?" ለሚሱት ጥያቄዎች መልስ እንድናገኝ ሊረዱን ይችላሉ። እንዲሁም 
" ትርጉም ያለው ሕይወት እንዴት መኖር አችላለሁ?" አንድ ላይ ሆነው 
እነዚህን አስፈላጊ ጥያቄዎች ለመፈተሽ የተለያዩ አመለካከቶችን እና 
አቀራረቦችን ሊሰጡ ይችላሉ፡፡ ይህም ለጥያቄዎችዎ ጥልቅ እና የበለጠ 
ትርጉም ያለው መልስ እንዲያገኙ ያስቸልዎታል። 


የእኔ ራዕይ ኮ886 30 


ከድንበር ባሻገር 


4. መንፈሳዊነት በሃይማኖት ውስጥ እንደ ዕርገት መንገድ 


አንዳንድ ሃይማኖቶች መንፈሳዊ ወጎች አሏቸው ወይም ከባህላዊ ሃይማኖታዊ 
ግዴታዎች በላይ ለመሄድ የሚሹ መንፈሳዊ ልምዶችን ያካትታሉ። እነዚህ 
በሃይማኖት ውስጥ ያሉ መንፈሳዊ መንገዶች ከታላቁ መንፈስ ሀይል ጋር 
ጥልቅ የግንኙነት ደረጃ ለመድረስ ተመስጦ፣ ማሰላሰል እና ሚስጥራዊ 
ልምምዶችን ሊያካትቱ እና ሊጨምሩ ይችላሉ። ይህ የመንፈሳዊነት እና 
የኃይማኖት ጥምረት ሃይማኖታዊ ልምድን በማሳደግ ወደ መንፈሳዊ አለም 
በመምራት እና ከታላቁ መንፈስ ሀይል ጋር የበለጠ የጠበቀ ግላዊ ግንኙነት 
እንዲኖር ያደርጋል፡፡ 


5. ውይይት እና የጋራ ትምህርት 


በመንፈሳዊነት እና በሃይማኖት መካከል ያለው መስተጋብር በውይይት እና 
በጋራ ትምህርት ውስጥም ሊገኝ ይቸችላል። የተለያዩ መንፈሳዊ እና 
ሃይማኖታዊ ወጎችን ስትመረምር በእያንዳንዳቸው ውስጥ ተመሳሳይ ነገሮችን፣ 
አስገራሚ ትይዩዎችን እና ጠቃሚ ትምህርቶችን ማግኘት ትትላለህ። ይህ 
ስለ ተለያዩ ወጎች እውቀት እና ግንዛቤ የማዳበር ልምድ በማስፋት እና 
የበለጠ ከፍት እይታን በማቅረብ የእራስዎን መንፈሳዊ ጉዞ ያበለጽጋል። 


ወዳጄ በመንፈሳዊነት እና በሃይማኖት መካከል ያለው መስተጋብር 
ለእያንዳንዱ ግለሰብ ግላዊ እና ልዩ ተሞከሮ መሆኑን አስታውስ። በእነዚህ 
ሁለት ጽንሰ-ሐሳቦች መካከል ሁሉም ሰው አንድ አይነት ስምምነትን 
አያገኝም፡፡ እናም ያ ደህና እና መልካም ነው። ዋናው ነገር ከእርስዎ ጋር 
የሚስማማዎትን እና በህይወትዎ ውስጥ ከታላቁ መንፈስ ሀይል ጋር 
ትርጉም እና ዓላማ ያለው ግንኙነት እንዲያገኙ የሚረዳዎትን መፈሰለግ፣ 
ማግኘት እና መጓዝ ነው፡፡ 


የእኔ ራዕይ ኮ886 31 


ከድንበር ባሻገር 


ምዕራፍ 5፡ ተቃራኒ አመለካከቶች፡ በመንፈሳዊነት እና በሃይማኖት መካከል 
ያሉ ልዩነቶች 


5.1 በመንፈሳዊ እና በሃይማኖት መካከል ያለውን የትኩረት እና የአቀራረብ 
ልዩነት መመርመር 


መንፈሳዊነት ግላዊ እና ለእያንዳንዱ ግለሰብ ልዩ ልምድ ነው። አሱም 
የአንድን ግለሰብ ከራሱ በላይ በሆነ ነገር ማመንን፣ የህይወት ትርጉም እና 
አላማን ማወቅን እና ከፍ ካለ መንፈሰ ሀይል ጋር መገናኘትን ያጠቃልላል። 
መንፈሳዊነት ስለራስ ውስጣዊ ጉዞ እና ፍለጋ የበለጠ ትኩረት ይሰጣል። 
መንፈሳዊነት ብዙውን ጊዜ እንደ ተመስጦ፣ ማሰላሰል፣ ከተፈጥሮ ጋር 
በመገናኘት እና በመሳሰሉ ልምምዶች ይታወቃል። መንፈሳዊ እንደሆኑ 
የሚያውቁ ሰዎች ብዙውን ጊዜ ውስጣዊ ሰላምን፣ ፍቅርን፣ ደስታን፣ ጤናን፣ 
ግላዊ እድገትን እና በዙሪያቸው ካለው ዓለም ጋር የመስማማት ስሜት 
ለማግኘት ይፈልጋሉ፡፡ 


በሌላ በኩል ሃይማኖት የተዋቀረና የተደራጀ የእምነት፣ የአምልኮ ሥርዓት 
እና የአሠራር ሥርዓት ይይዛል። ብዙውን ጊዜ የጋራ እምነትን እና 
ትምህርቶችን የሚከተሉ የግለሰቦችን ማህበረሰብ ያካትታል። ሃይማኖቶች 
በተለምዶ በደንብ የተገለጹ ትምህርቶች፣ ወጎች እና ተዋረዶች አሏቸው።፡ 
ዓለምን ለመረዳትም ሆነ ለመተርጎም መዋቅር እና በስነምግባር መርሆዎች 
ላይ መመሪያ ይሰጣሉ። ሃይማኖቶች ብዙ ጊዜ ሃይማኖታዊ ጽሑፎችን፣ 
ቀሳውስትን እና ሃይማኖታዊ ሥርዓቶችን ያካትታሉ።፡ 


መንፈሳዊነት እና ሃይማኖት አንዳንድ የጋራ መሠረቶችን ቢጋሩም በጥቂት 
ቁልፍ ገጽታዎች ይለያያሉ። 


1. እምነት እና ልምምዶች፦ መንፈሳዊነት ይበልጥ ከፍት እና ተለዋዋጭ 
በመሆኑ ምከንያት ግለሰቦች ከአነሱ ጋር የሚስማሙ የተለያዩ እምነቶችን 
እና ልምዶችን እንዲመረምሩ ያስችላቸዋል። ሃይማኖት ግን በተለምዶ 
በትውልዶች ውስጥ የሚተላለፉ የማይለወጡ እምነቶች እና ልምዶች አሉት። 


የእኔ ራዕይ ኮ886 32 


ከድንበር ባሻገር 


2. የማህበረሰብ እና የግለሰባዊነት፦ ሃይማኖት ብዙውን ጊዜ በጋራ 
መሰብሰቢያዎች ላይ ትኩረት የሚሰጥ ሲሆን ሰዎች አንድ ላይ ሆነው 
ለማምለከ፣ ሃይማኖታዊ ጽሑፎችን በማጥናት እና በአምልኮ ሥርዓቶች 
ውስጥ የሚሳተፉበት መድረከ ይፈጥራል። በሌላ በኩል መንፈሳዊነት በግል 
ልምምዶች፣ አራስን ወደ ውስጥ በመመርመር ወይም በመፈተሸ ላይ እና 
በውስጣዊ እደገት ላይ በማተኮር የበለጠ ግለሰባዊ ጉዞን ያጎላል። 


3. ሥልጣን እና ተዋረድ፦ ሃይማኖቶች ብዙውን ጊዜ ማህበረሰቡን 
የሚመሩ እንደ ቄሶች፣ ፓስተሮች ወይም ኢማሞች ያሉ መደበኛ መዋቅሮች፣ 
ተዋረዶች እና የሃይማኖት ባለስልጣናት አሏቸው። መንፈሳዊነት የበለጠ 
ግላዊ የመሆን አዝማሚያ ስላለው የግድ በተዋረድ መዋቅሮች ወይም 
የውጭ ባለስልጣናት ላይ አይታመንም፡፡ 


4. ተለዋዋጭነት እና መላመድ፦ መንፈሳዊነት ግላዊ ትርጓሜ እና እምነትን 
ማዳበር ያስችላል። በአንፃሩ ኃይማኖቶች ለውጥን የሚቋቋሙ ከመሆናቸውም 
በላይ ብዙ ጊዜ ህጎችንና ሥርዓቶችን መሥርተዋል።፡ 


5. ትኩረት እና ዓላማ፦ መንፈሳዊነት በዋነኝነት የሚያተኩረው በግላዊ 
አድገት፣ ራስን መፈለግ እና የህይወት ትርጉም ማግኘት ላይ ነው፡፡ በሌላ 
በኩል ሃይማኖት የሚያተኩረው በግለሰብ ደህንነት ላይ ብቻ ሳይሆን 
በግለሰቦች፣ በማህበረሰቡ እና በመለኮታዊው ግንኙነት ላይ ነው፡፡ 


በግለሰቦች እና በማህበረሰብ ውስጥ መንፈሳዊነት እና ሃይማኖት አብረው 
ሊኖሩ እንደሚቾሉ ልብ ሊባል የሚገባው ጉዳይ ነው። አንዳንድ ሰዎች 
በግላዊ መንፈሳዊነት እና በተደራጀ ሀይማኖት ውስጥ በመሳተፍ መካከል 
ሚዛናቸውን ያገኙ ሲሆን ሌሎች ደግሞ ወደ አንዱ ወይም ወደ ሌላው 
የበለጠ ሊያጋድሉ ይችላሉ፡፡ 


የእኔ ራዕይ ኮ886 33 


ከድንበር ባሻገር 


5.።2. በግላዊ ልምድ እና በመንፈሳዊነት ውስጥ በግለሰብ አተረጓጎም ላይ 
ያለውን ትኩረት መወያየት 


በመንፈሳዊነት በግላዊ ልምድ እና በግለሰብ አተረጓጎም ላይ ያለው ትኩረት 
ልዩ ገላጭ ባህሪው ነው፡። የተቀመጠ ስከሪፕት ከመከተል ይልቅ በጥልቅ 
ደረጃ በውስጥዎ የሚያስተጋባውን ነገር እንዲመረምሩ እና እንዲያውቁ 
ይበረታታሉ፡፡ 


መንፈሳዊነትን እንደ ሃሳቦች፣ ልምዶች እና እምነቶች የያዘ ቡፌ አድርገህ 
አስብና ከልብህ እና ከነፍስህ ጋር አብሮ የሚሄደውን መምረጥ እና መተው 
ትችላለህ። በተመስጦ፣ በውስጠ-ግንዛቤ፣ በተፈጥሮ ውስጥ ጊዜን በማሳለፍ 
ወይም በቀላሉ የህይወት ሚስጥሮችን በማሰላሰ፣ በቀላሉ ለእርስዎ የግል 
ትርጉም የሚሰጥዎ ነገርን መምረጥ ነው፡፡ 


ይህ በግል ልምድ ላይ ያለው ትኩረት መንፈሳዊነት በሚያስገርም ሁኔታ 
አካታች እንዲሆን ያስችላል። ከተለያዩ አስተዳደግ፣ ባህሎች እና የእምነት 
ስርዓቶች የመጡ ሰዎች በጋራ ትርጉም፣ አላማ እና ግንኙነት የመፍጠር 
ፍላጎት ላይ የጋራ መሰረት ማግኘት ይችላሉ፡፡ ከባህላዊ የሀይማኖት 
መለያዎች ወሰን የሚያልፍ ሁሉን አቀፍ ቋንቋ ነው፡፡ 


በመንፈሳዊነት ውስጥ ለሁሉም የሚስማማ እውነት የለም፡፡ ይልቁንስ 
ትምህርቶችን፣ ምልከቶችን እና ልምዶችን ከአራስዎ ጉዞ ጋር በሚስማማ 
መንገድ እንዲተረጉሙ ይበረታታሉ፡፡ መንፈሳዊነት አንድ የሚያምር የጥበብ 
ስዕል እንደመመልከት እና በቀለሞቹ እና ቅርጾቹ ውስጥ የራስዎን ልዩ 
ትርጉም እንደማግኘት ነው።፡ 


ለምሳሌ የፀሐይ መጥለቅን ተመልከት፡፡ ሳይንሳዊ ማብራሪያው የምድርን 
መዞር እና የብርሃን መበታተንን የሚያካትት ቢሆንም መንፈሳዊ እይታ እኛን 
ከዩኒቨርስ ጋር የሚያገናኘን የሚያስደንቅ የውበት ጊዜ አድርጎ ሊመለከተው 
ይችላል። እያንዳንዱ ግለሰብ በተመሳሳይ የተፈጥሮ ከስተት ውስጥ የራሱን 
ጥልቅ ትርጉም ማግኘት ይችላል። 


ይህ በግል ልምድ እና አተረጓጎም ላይ ያለው ፅንሰ ሀሳብ በግለሰቦች 
ውስጥ የአቅም ስሜትን ያዳብራል። ምን ማመን እንዳለብዎት እና ከታላቁ 
መንፈስ ሀይል ጋር እንዴት መገናኘት እንዳለቦዎት በውጫዊ ባለስልጣን 


የእኔ ራዕይ ኮ886 34 


ከድንበር ባሻገር 


ላይ አይተማመኑም፡፡ በምትኩ እያደግከ ስትሄድ እምነቶችህን በየጊዜው 
በመጨመር እና በማስተካከል በራስህ መንፈሳዊ ጉዞ ውስጥ ንቁ ተሳታፊ 
መሆን ትጀምራለህ፡፡ 


እንግዲያው በመንፈሳዊነት መስከ የእርስዎ ጉዞ የግል ብሩሸን እንደሚጠብቅ 
የተወጠረ ሽራ ነው፡፡ ከራስዎ ከሚበልጥ መንፈስ ሀይል ጋር በማገናኘት 
የእራስዎን ድንቅ የመንፈሳዊ ጉዞ ይሳሉ፡፡ 


5.3 ከሃይማኖት ጋር የተያያዙ የተዋቀሩ ልማዶችን፣ አስተምህሮቶችን እና 
ተቋማትን መመርመር 


የተዋቀሩ ተግባራት፦ ሃይማኖት የተከታዮቹን የዕለት ተዕለት ሕይወት 
የሚመሩ የተዋቀሩ ልምምዶችን ያቀርባል። እነዚህ ልምምዶች የአምልኮ 
ሥርዓቶችን፣ ጸሎቶችን፣ የአምልኮ አገልግሎቶችን፣ ጾምን፣ ሐጅን፣ እና 
ሌሎችንም ሊያካትቱ ይችላሉ፡፡ እነዚህ ልምዶች ብዙውን ጊዜ በትውልዶች 
ውስጥ የሚተላለፉ የተወሰኑ እና የተመረጡ መስፈርቶች እና ሂደቶች 
አሏቸው፡፡ ከታላቁ መንፈስ ሀይል ጋር ለመገናኘች፣ መመሪያ ለመፈለግ፣ 
ታማኝነትን ለመግለጽ እና የማህበረሰቡን ስሜት ለማዳበር እንደ መንገድ 
ሆነው ሊያገለግሉ ይችላሉ። እነዚህ የአምልኮ ሥርዓቶች እአና ልምዶች 
በጣም ተምሳሌታዊ ሊሆኑ የሚችሉ እና ምልከቶች፣ መዝሙሮች እና 
ጥበብን በማካተት መንፈሳዊ እድገት እና ለውጥ የሚያመጡ ልምዶችን 
ሊያስገኙ የሚችሉ ናቸው፡፡ 


አስተምህሮዎች፦ በሀይማኖት ውስጥ ያሉ አስተምህሮዎች ለአንድ የተወሰነ 
የእምነት ወግ ዋና የሆኑ እምነቶችን፣ ትምህርቶችን እና መርሆችን 
ያመለከታሉ፡፡ እነዚህ አስተምህሮዎች የእግዚአብሔርን ወይም የፈጣሪን 
ተፈጥሮ፣ የፍጥረት ተረቶች፣ የኮስሞሎጂ፣ የሞራል እና የስነምግባር 
መመሪያዎችን፣ ከሞት በኋላ ያሉ እምነቶችን እና ሌሎችንም ጨምሮ 
የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን ይሸፍናሉ አስተምህሮዎች በሃይማኖታዊ ማህበረሰብ 
ውስጥ የጋራ ግንዛቤን እና የአለም እይታን ይሰጣሉ፡፡ ለመሠረታዊ 
የሕልውና ጥያቄዎች መልስ እና ለሥነ ምግባራዊ ውሳኔ አሰጣጥ መሠረት 
ሆነው ያገለግላሉ፡፡። 


የእኔ ራዕይ ኮ886 35 


ከድንበር ባሻገር 


ተቋማት፦ ሃይማኖቶች ብዙ ጊዜ እንደ ቤተ ከርስቲያን፣ መስጊዶች፣ ቤተ 
መቅደሶች፣ ምኩራቦች፣ ገዳማት እና የሃይማኖት ድርጅቶች ያሉ ተቋማዊ 
አደረጃጀቶች አሏቸው። እነዚህ ተቋማት ለጋራ አምልኮ፣ ለሃይማኖታዊ 
ትምህርት እና ለማህበራዊ እንቅስቃሴዎች አካላዊ ቦታዎች ሆነው 
ያገለግላሉ፡ እንዲሁም ሃይማኖታዊ ጽሑፎችን የመተርጎም፣ የአምልኮ 
ሥርዓቶችን የመፈጸም እና ማህበረሰቡን የመምራት ኃላፊነት በተሰጣቸው 
ቀሳውስት፣ ምሁራን ወይም መንፈሳዊ መሪዎች መልከ አመራር ይሰጣሉ፡።፡ 
የሃይማኖት ተቋማት ወጎችን በመጠበቅ፣ እውቀትን በማስተላለፍ እና 
በሃይማኖታዊ ማህበረሰብ ውስጥ የአባልነት እና የአንድነት ስሜትን 
በማጎልበት ማዕከላዊ ሚና ይጫወታሉ፡፡ 


እነዚህ በሃይማኖት ውስጥ የተዋቀሩ ልማዶች፣ አስተምህሮዎች እና ተቋማት 
በአንድ ሃይማኖታዊ ማህበረሰብ ውስጥ የተረጋጋ፣ ቀጣይነት ያለው እና 
የጋራ ማንነት ስሜት ይፈጥራሉ። ግለሰቦች ከታላቁ መንፈስ ሀይል ጋር 
እንዲገናኙ፣ የዓላማ ስሜት እንዲያሳድጉ እና የህይወትን ውስብስብ ነገሮች 
ለመምራት መመሪያን እንዲያገኙ መዋቅር ይሰጣሉ፡፡ 


አወቃቀሩ የአባልነት ስሜትን እና መመሪያን ሊሰጥ ቢችልም ወደ ግትር 
ትርጓሜዎች፣ ግጭቶች እና አግላይ ልምዶች ሊመራ እንደሚችል ልብ 
ማለትም ያስፈልጋል፡፡ ፈተናው ወግን በመጠበቅ እና በአንድ ማህበረሰብ 
ውስጥ ካሉ ተለዋዋጭ ፍላጎቶች እና የተለያዩ አመለካከቶች ጋር መላመድ 
መካከል ያለውን ሚዛን መፈለግ ላይ ነው።፡ 


የእኔ ራዕይ ኮ88፪6 36 


ከድንበር ባሻገር 


ምዕራፍ 6፥ መንፈሳዊነት እና ሃይማኖት በተግባር ውስጥ 
6.1 መንፈሳዊነት እና ሃይማኖት የሚተገበሩባቸው ልዩ ልዩ መንገዶች 


- ከርስትና፦ ከርስትና በአንድ አምላከ (በኢየሱስ ከርስቶስ) ማመን 
እንዲሁም በኢየሱስ ከርስቶስ ሕይወትና ትምህርት ላይ የተመሰረተ ነው።፡፡ 
ከርስቲያኖች መጽሐፍ ቅዱስን ይከተላሱ እናም በእምነት እና በጸጋ የመዳን 
ጽንሰ-ሀሳብ ያምናሉ፡ ልምምዶቹ የቤተከርስቲያን አገልግሎቶችን፣ ጸሎትን 
እና የተለያዩ ቁርባንን ያካትታሉ፡፡ 


- እስልምና፦ እስልምና በአንድ አምላክከ (አላህ) ማመን እና በነቢዩ 
ሙሐመድ አስተምህሮ ዙሪያ ያተኮረ ነው። ሙስሊሞች በቀን አምስት ጊዜ 
መጸለይ፣ ረመዳንን መጾም እና ወደ መካ (ሀጅ) ጉዞ በማድረግ ቁርኣንን 
እና ሀዲስን ይከተላሉ፡፡ 


- ሀገር በቀል ሃይማኖቶቹ፦ እነዚህ ብዙውን ጊዜ ከተወሰኑ ባህሎች እና 
ከልሎች ጋር የተሳሰሩ ሲሆኑ በሰዎች እና በተፈጥሮው ዓለም መካከል 
ያለውን ግንኙነት ያከብራሉ፡' ልምምዶቹ ከቦታ ቦታ የሚለያይ ሲሆን 
መናፍስትን፣ ቀደምት አያቶችን እና ምድርን የሚያከብሩ የአምልኮ 
ሥርዓቶችን፣ ጭፈራዎችን እና ሥርዓቶችን ያካትታል።፡ 


- አዲስ ዘመን መንፈሳዊነት፡ፁ- ይህ ከተለያዩ ወጎች እውነትን እና ጥበብን 
የሚስብ፣ የግል እድገትን፣ አስተዋይነትን እና አማራጭ የፈውስ ዘዴዎችን 
የሚያጎላ ዘመናዊ እና ሁለገብ እንቅስቃሴ ነው።፡፡ 


ያስታውሱ እነዚህ ጥቂት ምሳሌዎች ብቻ ሲሆኑ ስፍር ቁጥር የሌላቸው 
ተጨማሪ መንፈሳዊ ልምምዶች አሉ። እያንዳንዳቸው የራሳቸው ልዩ 
እምነት፣ ሥርዓቶች እና ባህላዊ አውድ ያላቸው። ሰዎች በመንፈሳዊ 
እምነታቸው መጽናኛን፣ መመሪያ አቅጣጫን እና የማህበረሰብ አባልነት 
ስሜት ያገኛሉ፡፡ እነዚህ ልማዶች ግለሰቦችን እና ማህበረሰቦችን እንዴት 
እንደሚቀርጹ ማየት እና መገንዘብ መቻል በእውነት አስደናቂ ነው።፡፡ 


የእኔ ራዕይ ኮ886 37 


ከድንበር ባሻገር 


6.2 ከተለያዩ ሃይማኖታዊ ወጎች ጋር የተያያዙ ሥርዓቶችን እና ቅዱስ 
መጻሕፍትን መወያየት፡፡ 


የአምልኮ ሥርዓቶች፦ እነዚህ ለሃይማኖታዊ ተግባራት አንደ ልብ ትርታዎች 
የሚቆጠሩ ሲሆኑ በአማኞች ህይወት ላይ የመዋቅር እና ትርጉም ያለው 
ስሜት ይጨምራሉ።፡፡ የተለያዩ ባህሎች የአምልኮ ሥርዓቶችን የሚመሩበት 
የራሳቸው ልዩ መንገዶች አሏቸው።፡ 


- ከርስትና፦ ከቅዳሴ ሥነ ሥርዓት ጀምሮ እስከ ፋሲካና የገና ደስታ 
ድረስ ከርስትና በአምልኮ ሥርዓት የበለፀገ ነው፡፡ ጥምቀት እና ቁርባን 
[ቅዱስ ቁርባን) አስፈላጊ የአምልኮ ሥርዓቶች ናቸው።፡፡ 


- እስልምና፦ አምስት ሰላት (ሶላት) የእስልምና ተግባራዊ ልምምድ 
የማዕዘን ድንጋይ ነው፡፡ የረመዷን አመታዊ ጾም የመመሰጥ ወይም 
በጥልቀት የማሰብ እና የአምልኮት መጨመር ጊዜ ነው። ወደ መካ 
የሚደረግ የሃጅ ጉዞ በሙስሊም ህይወት ውስጥ ትልቅ ከስተት ነው፡፡ 


- አገር በቀል ሃይማኖቶች፦ እነዚህ ብዙውን ጊዜ ከተፈጥሯዊው ዓለም 
ጋር የሚገናኙ ሥነ ሥርዓቶችን 'ያካትታሉ፡፡ ለምሳሌ ከዘመናዊ አለም ርቀው 
የሚኖሩ ተወላጅ ጎሳዎች ተለዋዋጭ ወቅቶችን ለማከበር ወይም ከቀደምት 
አያቶቻቸው መመሪያ ለማግኘት የተለያዩ የአምልኮ ሥርዓቶችን ሊያካሂዱ 
ይችላሉ፡፡ 


ቅዱሳት ጽሑፎች፦ እነዚህ ጽሑፎች አንደ መመሪያ ሆነው የሚያገለግሉ 
ሲሆን የእያንዳንዱን ሃይማኖት ጥበብ፣ ታሪኮች እና ትምህርቶች ያካተቱ 
ናቸው። በተከታዮቹ የሚከበሩ እና የሚጠኑ ናቸው። 


- ከርስትና፦ መጽሐፍ ቅዱስ በብሉይ ኪዳን እና በአዲስ ኪዳን የተከፋፈለ 
ነው። ታሪካዊ ዘገባዎችን፣ የሞራል ትምህርቶችን እና ምሳሌዎችን ያካትታል። 


- እስልምና፦ ቁርዓን ለነቢዩ መሐመድ የወረደው የፈጣሪ ቃል ነው ተብሎ 
የሚታመን ቅዱስ መጽሐፍ ነው፡ የሐዲስ ስብስቦች ተጨማሪ መመሪያ 
ይሰጣሉ፡፡ 


የእኔ ራዕይ ኮ386 38 


ከድንበር ባሻገር 


- ሀገር በቀል ሃይማኖቶቹቸ፦ አነዚህ ብዙውን ጊዜ በአፍ ወጎቸ ላይ 
ተመርኩዘው ታሪኮችን እና ትምህርቶችን ለትውልዶች ያስተላልፋሉ፡፡ 


እነዚህ የአምልኮ ሥርዓቶች እና ጽሑፎች የአምልኮ ሥርዓቶች ብቻ ሳይሆኑ 
የእነዚህ ማህበረሰቦች እምነት እና እሴት መስኮቶች ናቸው።፡ ሰዎችን 
ይሰበስባሉ፣ በችግር ጊዜ መፅናናትን፣ እና ትርጉም ያለው ህይወት 
ለመምራት መመሪያ ይሰጣሉ፡፡ ከነዚህ ጽሑፎች መማር እና መመራመር 
በእውነት ድንቅ ነገር ነው፡፡ 


6.3 ከተቀመጡት የሃይማኖት መዋቅሮች በተቃራኒ የመንፈሳዊነትን 
ተለዋዋጭነት እና መላመድ መመርመር 


ሃይማኖት ብዙውን ጊዜ የተመሰረቱ አስተምህሮዎችን፣ ተዋረዶችን እና 
የአምልኮ ሥርዓቶችን የሚከተል ቢሆንም መንፈሳዊነት ሰፋ ያለ እና የበለጠ 
ግላዊ የሆነ ግንኙነትን፣ ትርጉምን፣ አላማን እና- የላቀ መንፈሳዊ ለውጥን 
ያጠቃልላል። ግለሰቦች እምነታቸውን እና ልምዶቻቸውን እንደየራሳቸው ልዩ 
ልምድ እና ባላቸው የታላቁ መንፍስ ሃይል ግንዛቤ መሰረት እንዲመረምሩ 
እና መንፈሳዊ ጉዞአቸውን እንዲቀርጹ ያስችላቸዋል። 


ከተለዋዋጭነት እአና ከመላመድ አንፃር መንፈሳዊነት እንዴት ጎልቶ 
እንደሚታይ እነሆ፦ 


የግል ጉዞ፦ መንፈሳዊነት ግለሰቦች እራስን የማወቅ እና ከታላቁ መንፈስ 
ሀይል ጋር ግንኙነት ለማድረግ የግል ጉዞ እንዲጀምሩ ያስችትላቸዋል። 
የእያንዳንዱ ሰው መንገድ ልዩ ሊሆን እንደሚችል እና የግድ ቋሚ ህጎችን 
ወይም የአምልኮ ሥርዓቶችን መከተልን እንደማያስፈልግ ያስገነዝባል። 


የእምነት ነፃነት፦ የአምነት ስብስቦችን ከያዘው ከሀይማኖት በተለየ መልኩ 
መንፈሳዊነት የተለያዩ የእምነት ስርዓቶችን የመምረጥ እና የመመርመር አልፎ 
ተርፎም ግላዊ የሆነ የእምነት ስርዓት ለመፍጠር ነፃነት ይሰጣል። ከፍት 
አስተሳሰብን ያበረታታል እና የተለያዩ አመለካከቶችን ይቀበላል። 


የእኔ ራዕይ ኮ886 39 


ከድንበር ባሻገር 


የተግባር ፈሳሸነት፦ መንፈሳዊነት ግለሰቦች የተለያዩ የአምልኮ ሥርዓቶችን፣ 
የሜዲቴሽን ወይም የተመስጦ ቴክከኒኮችን፣ የአስተሳሰብ ልምምዶችን በማዋሃድ 
ወይም በግል ምርጫዎች ላይ በመመስረት የራሳቸውን የአምልኮ ሥርዓቶች 
የሚፈጥሩበት የልምድ ልውውጥ እንዲኖር ያስችትላል። የግለሰባዊ ፍላጎቶችን 
እና ዝንባሌዎችን የሚያከብር የበለጠ ከውስጥ ሊፈልቅ የሚችል እና 
የሚስማማ አካሄድ ነው፡፡ 


የዘመናዊ አመለካከቶች ውህደት፦ መንፈሳዊነት እንደ ሳይኮሎጂ፣ የተመስጦ 
ቴክኒኮች እና አጠቃላይ የጤንነት ልምምዶች ያሉ ዘመናዊ ፅንሰ ሀሳቦችን 
የማዋሃድ አቅም አለው፡፡ ይህ መላመድ ግለሰቦች መንፈሳዊነትን ከዕለት 
ተዕለት ሕይወታቸው ጋር እንዲያዋህዱ እና በተለዋዋጭ አለም መካከል 
ተገቢነትን እንዲያገኙ እና ተግባቢነትን እንዲያዳብሩ ያስችላቸዋል። 


በሃይማኖቶች መካከል የሚደረግ ውይይት፦ መንፈሳዊነት ብዙውን ጊዜ 
ሃይማኖታዊ ወጎችን ለመመርመር ከሃይማኖታዊ ድንበሮች በማለፍ እና 
በሃይማኖቶች መካከል የሚደረጉ ንግግሮችን በማበረታታት ረገድ ትልቅ ሚና 
ይጫወታል። ለተለያዩ ሀይማኖታዊ' መንገዶች መረዳትን፣ ርህራሄን፣ ከብርን 
እና አድናቆትን ያበረታታል። 


መንፈሳዊነት የመለዋወጥ እና የመላመድ ችሎታን የሚሰጥ ቢሆንም 
ሃይማኖት ማህበረሰብን፣ የተዋቀረ መመሪያን እና የአባልነት እና የአንድነት 
ስሜትን የሚሰጥ የተረጋጋ ማዕቀፍ እንደሚሰጥ ልብ ማለት ያስፈልጋል። 
ብዙሀኑ የሰው ልጅ ሃይማኖት እና መንፈሳዊነት በአንድነት አብረው 
የሚያኖሩ ሲሆን ግለሰቦች ከውስጥም ከውጪም በተቋቋሙ ሃይማኖታዊ 
መዋቅሮች መጽናኛ ያገኛሉ፡፡ 


ስለዚህ አንድ ሰው ከተደራጀ ሀይማኖት ተቋም ጋር የበለጠ ሊስማማ 
ሊችል ወይም በግል መንፈሳዊ ጉዞው መጽናኛን ሊያገኝ ይችላል። ሁለቱም 
መንገዶች የራሳቸው ጥንካሬዎች ያሏቸው እና በሰዎች እምነት ስርአቶች 
ውስጥ ባሉ የተለያዩ ገፅታዎች ውስጥ አብረው ሊኖሩ ይችትላሉ። 


የእኔ ራዕይ ኮዞ886 40 


ከድንበር ባሻገር 


ምዕራፍ 7፥ ስምምነትን መፈለግ፥፣ ከፍተቱን መድፈን 


7.1 በመንፈሳዊነት እና በሃይማኖት መካከል የውይይት፣ የመረዳት እና 
የመከባበር አቅምን መፍጠር 


መንፈሳዊነት እና ሃይማኖት ሁለት አስደናቂ የሰው ልጅ የሕይወት ገጽታዎች 
የሆኑ ብዙ ጊዜ አንድ ተደርገው ቢታዩም የተለዩ ባህርያት እንዳላቸው 
ማወቅ አስፈላጊ ነው።፡ መንፈሳዊነት ግላዊ እና ልዩ ግለሰባዊ ልምድን 
የሚያመለከት እና ከታላቁ መንፈስ ሀይል ጋር ያለውን ግንኙነት 
ያመለከታል። በሌላ በኩል ሃይማኖት የተደራጁ እምነቶችን፣ ልማዶችን እና 
የአንድ የተመረጡ አስተምህሮዎችን ወይም ትምህርቶችን በሚያከብሩ የሰዎች 
ቡድን የሚጋሩ የአምልኮ ሥርዓቶችን ያጠቃልላል። 


በመንፈሳዊ እና በሃይማኖት '- መካከል የሚደረግ ውይይት፣ መግባባት እና 
መከባበር በእርግጠኝነት ሊኖር ይችላል። ነገር ግን ከሁለቱም ወገኖች 
ግልጽነትን እና መተሳሰብን ይጠይቃል። እያንዳንዱን ገጽታ የበለጠ 
እንመርምር፡- 


1. ውይይት፦ በመንፈሳዊ እና በሃይማኖት መካከል ያለውን ልዩነት 
ለማጥበብ ግልጽ እና አከብሮት የተሞላበት ውይይትን ማበረታታት ወሳኝ 
ነው። በሁለቱም ወገን ያሉ ሰዎች ለማዳመጥ እና የሌላውን አመለካከት 
እና ልምድ ለመረዳት ፈቃደኛ መሆን አለባቸው፡፡ ትርጉም ያላቸው 
ንግግሮች ውስጥ መሳተፍ የጋራ መሠረቶችን፣ የጋራ እሴቶችን እና የተለያዩ 
የእምነት ሥርዓቶችን ጠለቅ ያለ ግንዛቤ እንዲኖር ያደርጋል። 


2. መግባባት፦ በመንፈሳዊነት እና በሃይማኖት መካከል ያለውን 
ተመሳሳይነት እና ልዩነት መረዳትን ማዳበር ስምምነትን ለመፍጠር አስፈላጊ 
ነው። መንፈሳዊነት በተደራጀ ሀይማኖት ውስጥም ሆነ ከድንበር ውጭ 
ሊኖር እንደሚቹል መገንዘቡ ለተለያዩ መንፈሳዊ ልምዶች ሰፋ ያለ አድናቆት 
እንዲኖር ያስችላል። ሀይማኖት የተቀናጀ መዋቅር እና ማህበረሰቡ 
ለመንፈሳዊ አድገት ድጋፍ እንደሚያደርግ መረዳቱ በሁለቱ መካከል ያለውን 
ልዩነት ለማስተካከል ይረዳል። 


የእኔ ራዕይ ኮዞ8፪6 44 


ከድንበር ባሻገር 


3. መከባበር፦ እርስበርስ ያሉንን እምነቶች፣ አመለካከቶች እና ልምዶች 
ማከበር መቻል በመካከላችን ውይይት እና መግባባትን ለመፍጠር ወሳኝ 
ነው። ከተደራጀ ኃይማኖት ጋር የሚስማሙ ወይም የማይስማሙ ግለሰቦች 
መንፈሳዊ መንገዳቸውን የመምረጥ መብት አንዳላቸው መገንዘቡ አስፈላጊ 
ነው። መከባበር ማለት ሌሎች ለያዙት ልዩ አመለካከት ወደ አሉታዊ ያደለ 
ፍርድ ሳንሰጥ ወይም እምነታችንን በሌሎች ላይ ለመጫን ሳንሞከር 
ለተለያዩ አመለካከቶች ከብር እና እውቅና መስጠት ማለት ነው።፡ 


በመንፈሳዊ አና በሃይማኖት መካከል የሚደረጉ የመወያየት፣ የመረዳዳት እና 
የመከባበር ተግባራት እንደ ተሳታፊዎቹ እና እንደ ሃይማኖታዊ ወይም 
መንፈሳዊ ወጎች በእጅጉ ሊለያይ እንደሚችል ልብ ሊባል ይገባል። ነገር 
ግን እነዚህን እሴቶች ማዳበር ይበልጥ ስላማዊ፣ ሚዛናዊ እና ወደ አንድ 
ወጥ ማህበረሰብ ሊያመራ ይችትላል። 


7.2 የተለያዩ እምነት ባላቸው ግለሰቦች መካከል ያለውን ከፍተት 
ለመቅረፍ እና ትብብርን ለመፍጠር መንገዶችን መፈለግ 


ልዩ ልዩ እምነት ባላቸው ግለሰቦች መካከል ያለውን ልዩነት ማጥበብና 
ትብብርን ማጎልበት የላቀ መግባባትና አንድነትን ማምጣት የሚያስችል 

መልካም ተግባር ነው፡ ይህንን ሂደት ለማቀላጠፍ የሚረዱ አንዳንድ 

መንገዶች እዚህ አሉ፦ 


1. ከፍት እና አከብሮት የተሞላበት ግንኙነት፦ የተለያየ እምነት ባላቸው 
ግለሰቦች መካከል ድልድይ ለመገንባት መግባባት ቁልፍ ነው፡፡ ሁለቱም 
ወገኖች እንደተሰሙ እና እንደተከበሩ በሚሰማቸው ጊዜ ከፍት እና 
አከብሮት በተሞላበት ውይይቶች ውስጥ ይሳተፉ። በንቃት ያዳምጡ፣ 
ጥያቄዎችን ይጠይቁ እና የሌሎችን አመለካከት ለመረዳት ይፈልጉ፡፡ 
የራሳቸሁን አድሎአዊ አመለካከት ይገንዘቡ እና አእምነትዎን ለመቃወም ከፍት 
ይሁኑ። ያስታውሱ ግቡ ሌሎችን ማሳመን ወይም መለወጥ ሳይሆን 
መተሳሰብን እና መግባባትን ማዳበር ነው።፡፡ 


የእኔ ራዕይ ኮ886 42 


ከድንበር ባሻገር 


2. ርኅራጌን እና አመለካከትን ማዳበር፦ ርኅራጌ ትብብርን በማጎልበት 
ረገድ ወሳኝ ሚና ይጫወታል። እራስዎን በሌሎች ጫማ ውስጥ 
ለማስቀመጥ እና ከእምነታቸው በስተጀርባ ያሉትን ምከንያቶች ለመረዳት 
ይሞከሩ፡። እምነታቸው ከልምዳቸው፣ ከባህላቸው አና ከአስተዳደጋቸው ጋር 
የተያያዘ መሆኑን ይወቁ። ርህራሄ መሰናከሎችን ለመስበር ትልቅ ሚና 
በመጫወት ርህራሄ እና መረዳትን ያበረታታል። 


3. የጋራ መግባባትን ፈልጉ፦ የተለያየ እምነት ካላቸው ግለሰቦች ጋር የጋራ 
እሴቶችን፣ ግቦችን ወይም ምኞቶችን ፈልጉ። የጋራ ጉዳዮችን ማድመቅ 
የአንድነት ስሜት ለመፍጠር እና ለትብብር መሰረት ለመገንባት ይረዳል። 
በጋራ መርሆዎች ላይ በማተኮር የስምምነት ቦታዎችን ማግኘት እና ወደ 
የጋራ ዓላማዎች መስራት ይችላሉ፡፡ 


4. ትምህርት እና ግንዛቤ፦ እውቀት ትብብርን ለመፍጠር እና የተሳሳቱ 
አመለካከቶችን ለማስወገድ ቁልፍ መሳሪያ ነው።፡ ስለተለያዩ የእምነት 
ሥርዓቶች እና ተግባሮቻቸው እራስዎን ያስተምሩ። የትምህርት እና የግንዛቤ 
ማስጨበጫ እድሎችን የሚሰጡ” ወርከሾፖችን፣ ሴሚናሮችን ወይም የባህል 
ልውውጦችን በማዘጋጀት በሃይማኖቶች መሃከል ውይይትን ያስተዋውቁ፡፡ 
አንዱ የሌላውን እምነት እና ተግባር መረዳቱ መከባበርን እና ትብብርን 
ያጎለብታል። 


5. የትብብር ፕሮጀከቶች፦ የተለያየ አምነት ያላቸውን ግለሰቦች 
የሚያቀራርቡ የጋራ ፕሮጀከቶች ውስጥ በንቃት ይሳተፉ። ለምሳሌ ከጋራ 
እሴቶች ጋር በሚጣጣሙ በማህበረሰብ አገልግሎት፣ በሰብአዊ ጥረቶች 
ወይም በማህበራዊ ፍትህ ጉዳዮች ላይ መሳተፍ ትትላለህ። የትብብር 
ፕሮጀከቶች ግለሰቦች በጋራ ዓላማ ላይ በጋራ እንዲሰሩ፣ ትብብር እና 
መግባባት እንዲፈጠር እድል ይፈጥራሉ።፡ 


6. መከባበር እና መቻቻል፦ ልዩነትን ማከበር እና በተለያዩ እምነቶች 
መካከል መቻቻለን መፍጠር ከፍተቱን ለመድፈን እና ለማስተካከል ወሳኝ 
ናቸው። ብዙ አመለካከቶች አብረው ሊኖሩ ይችላሉ የሚለውን ሃሳብ 
በመቀበል ለሁሉም የሰው ልጆች የሚሆን አንድ "ትክከለኛ" መንገድ ወይም 
ስርዓት እንዳሌለ ተገንዘብ፡፡ ብዝሃንነት ማህበረሰባችንን እንደሚያበለጽግ እና 


የእኔ ራዕይ ኮ886 43 


ከድንበር ባሻገር 


የግል እድገትን እንደሚያበረታታ በመቀበል መቻቻልን ተለማመዱ 
አስታውስ መከባበር ስምምነትን አያመለከትም ይልቁንስ የእያንዳንዱን ሰው 
ተፈጥሯዊ ዋጋ መቀበል ነው፡፡ 


እነዚህን አካሄዶች በመተግበር የተለያየ እምነት ያላቸው ግለሰቦች 
የሚሰባሰቡበት፣ እርስ በርሳቸው የሚማሩበት እና ለጋራ ዓላማዎች 
የሚተጉበት የበለጠ ሁሉንም ያካተተ እና የሚስማማ ማህበረሰብ መፍጠር 
እንችላለን። ያስታውሱ ቀዳዳዎቹን መድፈን እና ድልድዮችን መገንባት 
ከሚመለከታቸው አካላት ሁሉ ጥረት እና ግንዛቤን ይጠይቃል። 


7.3 በመንፈሳዊ እና ሃይማኖታዊ ማህበረሰቦች ውስጥ የመደመር፣ መቻቻል 
እና ልዩነትን መቀበል ያለውን ጠቀሜታ መመርመር 


መደመር፣ መቻቻል እና ብዝሃነትን ማቀፍ ለመንፈሳዊ እና ሃይማኖታዊ 
ማህበረሰቦች አስፈላጊ እሴቶች ብቻ ሳይሆኑ የሚስማማ እና የሚተሳሰብ 
ማህበረሰብ ለመገንባት ወሳኝ ናቸው። በጣም አስፈላጊ የሆኑት ለምን 
እንደሆነ እነሆ፦- 


1. የሰውን ልምድ መቀበል፦ መንፈሳዊ እና ሃይማኖታዊ ማህበረሰቦች 
ብዙውን ጊዜ ዓላማቸው ከተለያየ አስተዳደግ ለመጡ ሰዎች መመሪያን፣ 
ድጋፍን እና ትርጉምን ለመስጠት ነው። አካታችነትን እና ብዝሃነትን 
በመቀበል፣ እነዚህ ማህበረሰቦች የሰውን ልምድ ብልጽግና እውቅና ይሰጣሉ 
እና ያከብራሉ፡፡ እያንዳንዱ ሰው ለማህበረሰቡ የጋራ ግንዛቤ እና እድገት 
አስተዋፅዖ ሊያበረከቱ የሚችሉ ልዩ አመለካከቶችን፣ ታሪኮችን እና ጥበብን 
ያመጣል፡፡ 


2. ርሳራጌን መፍጠር እና ማዳበር፦ የልዩነት መኖር እና ማካተት መቻል 
የመተሳሰብ እና የርህራሄን ስሜት ያዳብራሉ። የተለያየ አስተዳደግ ያላቸው 
ግለሰቦች ሲሰባሰቡ ከራሳቸው ልምድ ውጭ እንዲወጡ እና ሴሎችን 
እንዲረዱ ያበረታታል። ለተለያዩ አመለካከቶች ያለንን መተሳሰብ በማዳበር 
መንፈሳዊ እና ሃይማኖታዊ ማህበረሰቦች ልዩነታቸው ምንም ይሁን ምን 


የእኔ ራዕይ ኮዞ886 44 


ከድንበር ባሻገር 


በሁሉም አባላት ላይ የመተሳሰር፣ የመተሳሰብ እና የማህበራዊ ሃላፊነት 
ስሜት ማሳደግ ይትላሉ፡፡ 


3. ግምቶችን መፈተን እና እውቀትን ማስፋት፦ ልዩነትን መቀበል 
ግምቶችን ለመቃወም እና ግንዛቤን ለማስፋት እድል ይሰጣል። አካታችነት 
ግለሰቦች አድሏዊነታቸውን፣ ቅድመ ግምታቸውን እና አመለካከታቸውን 
እንዲጋፈጡ ይጋብዛል፡፡ ከተለያዩ አመለካከቶች ጋር በመሳተፍ መንፈሳዊ እና 
ሃይማኖታዊ ማህበረሰቦች እውቀታቸውን ማስፋት፣ እምነታቸውን ሊያሻሽሉ 
እና ስለ አለም ያላቸውን ግንዛቤ የበለጠ ማሳደግ ይችትላሉ። 


4. ግላዊ እድገትን እና ለውጥን ማሳደግ፦ አካታች እና ታጋሽ መንፈሳዊ 
እና ሃይማኖታዊ ማህበረሰቦች ለግል እድገትና ለውጥ አጋዥ ቦታን 
ይፈጥራሉ፡፡ ግለሰቦች በያዙት ማንነታቸው ሳይገለሉ ተቀባይነት እንዳገኙ እና 
እንደሚከበሩ ሲሰማቸው መንፈሳዊነታቸውን የመመርመር ዕድላቸው ሰፊ 
የሚሆን እና ሀሳባቸውን በእውነተኛነት በመግለፅ እራሳቸውን የማወቅ 
ጉዚቸውን ያቀላጥፋሉ።፡፡ የአመለካከት እና የልምድ ልዩነት ግለሰቦች 
እምነታቸውን እና ተግባራቸውን ' እንዲጠይቁ፣ እንዲመረምሩ እና እንዲያሻሽሉ 
ያስችላቸዋል። 


5. ማህበራዊ ፍትህን እና እኩልነትን ማሳደግ፦ በመንፈሳዊ እና 
ሀይማኖታዊ ማህበረሰቦች ውስጥ ማካተት እና ልዩነትን ማከበር ባህል 
ማህበራዊ ፍትህን እና እኩልነትን ከማሳደድ ጋር አብረው ይሄዳሉ። እነዚህ 
ማህበረሰቦች ዘር፣ ጎሳ፣ ጾታ፣ ወይም ሴላ ማንኛውም ባህሪ ሳይለይ 
የእያንዳንዱን ግለሰብ ተፈጥሯዊ ዋጋ እና ከብር በመገንዘብ የስርአታዊ 
እኩልነትን እና ለፍትህ ጥብቅና ለመቆም በንቃት መስራት ይችላሉ፡፡ 
አካታች ማህበረሰቦች የአዎንታዊ ለውጥ፣ ፍትሃዊነትን የሚያስተዋውቅ እና 
አድሎአዊ ወኪሎች የሚፈታተኑ ሊሆኑ ይችትላሉ፡፡ 


በማጠቃለል በመንፈሳዊ እና ሃይማኖታዊ ማህበረሰቦች ውስጥ መካተትን፣ 
መቻቻልን እና ልዩነትን መቀበል መተሳሰብን ለማጎልበት፣ እውቀትን 
ለማስፋት፣ የግል እድገትን ለመንከባከብ እና ማህበራዊ ፍትህን ለማስፋፋት 
ወሳኝ ነው። የግለሰቦችን ልዩ ማንነቶች እና ልምዶች በማከበር እና 
በማከበር እነዚህ ማህበረሰቦች ለአዎንታዊ ለውጥ አመንጪዎች እና የበለጠ 
አካታች እና ሩህሩህ ማህበረሰብ ለመፍጠር ወኪሎች ሊሆኑ ይችላሉ።፡ 


የእኔ ራዕይ ኮዞ8፪6 45 


ከድንበር ባሻገር 


ማጠቃለያ 


"ከድንበር ባሻገር፡ የመንፈሳዊነት እና የሃይማኖትን ህብረ ቀለም ማሰስ" 
በመንፈሳዊነት እና በሃይማኖት መካከል ያለውን ልዩነት ማወቅ እና የጋራ 
ገጽታዎችን እውቅና መስጠት አስፈላጊ መሆኑን ይገልፃል። አንባቢዎች 
የየራሳቸውን መንፈሳዊ አና ሃይማኖታዊ ጉዞዎች ከፍት በሆነ አአምሮ 
እንዲመረምሩ ያበረታታል፣ የሰውን ልምድ ብልጽግና እና ልዩነትን 
ይቀበላል። ግንዛቤን እና መከባበርን በማጎልበት፣ ግለሰቦች የመንፈሳዊነት እና 
የሃይማኖትን ውስብስብ ጉዳዮች ማሰስ ይችላሉ። የራሳቸውን ልዩ መንገድ 
እየፈለጉ ይበልጥ ተስማሚ እና ሁሉን ያሳተፈ ዓለም ለመፍጠር የራሳቸውን 
አስተዋፅዖ ያደርጋሉ፡፡ 


የእኔ ራዕይ ኮ886 46 


ከድንበር ባሻገር 


ያገኘህውን 

ትምህርት 
እንጂ 

ስህተቴን 


አትቁጠር።፡ 


ኮ386 47 


ከድንበር ባሻገር 


ማጣቀሻ 


ላ| 


የእኔ ራዕይ ኮዞ8፪6 48 


የእኔ ራዕይ 


ከድንበር ባሻገር 


ለመለገስ 


=19፡:18ቹ8 (09ሽ፡ |: 916):1196፡::):138016021:-. 


አ816| (+251976**።።*428) 


ዣ= ነብ  ፈኛች 


ኮ886 49 


ከድንበር ባሻገር 


ለመለገስ 


* 8|ክዚልክዘርፎ ዞልሃ 


ፍቆር8ከክ ፳ከብ ኮጺሃ 


አዘ፳1601ቨ (718095211) 


የእኔ ራዕይ 


ኮ8፪6 50 


ከድንበር ባሻገር 


"ከድንበር ባሻገር፡ የመንፈሳዊነት እና የሃይማኖትን ህብረ ቀለም 
ማሰስ" በመንፈሳዊነት እና በሃይማኖት መካከል ያለውን ልዩነት 
ማወቅ እና የጋራ ገጽታዎችን እውቅና መስጠት አስፈላጊ መሆኑን 
ያጎላል፡፡ አንባቢዎች የየራሳቸውን መንፈሳዊ እና ሃይማኖታዊ ጉዞዎች 
ክፍት በሆነ አእምሮ እንዲመረምሩ በማበረታታት የሰውን ልጅ ልዩ 
ልምድ እና ልዩነት ይቀበላል። ግንዛቤን እና መከባበርን በማጎልበት 
ግለሰቦች የመንፈሳዊነት እና የሃይማኖትን ውስብስብ ገፅታ ማሰስ 
ይችላሉ። እንዲሁም የራሳቸውን ልዩ መንገድ በመፈለግ እና 
በማግኘት ይበልጥ ተስማሚ እና ሁሉን ያሳተፈ ዓለምን ለመፍጠር 
አንባቢዎች አስተዋፅዖ ያደርጋሉ። 


ዞኮህ8ዚ1ር 
ሀዐዐውአ(ል፤አዘ 


የእኔ ራዕይ ኮ886 51 


